KAPITULO 1 

CSA pasimula ay ang Salita, at 

gSalita ay kasama ng Diyos, 
at ang Salita ay Diyos. 
2 Siya rin ay sa pasimula pa 
kasama na ng Diyos. 
3 Lahat ng mga bagay ay ginawa 
sa Kai MAA niya, at kung 
wala siya ay walang anumang 
bagay na ginawa ang nagawa. 
4 Nasa kaniya ang buhay, at ang 
buhay ay ang liwanag ng mga 


tao. 
5 Atang liwanag ay tumatanglaw 
sa kadiliman, at hindi ito 
naunawaan ng kadiliman. 
6 4|Mayisang taong isinugo mula 
sa Diyos, na ang pangalan ay 
Juan. 
7 Siya rin ay dumating para 
maging isang saksi, upang 
patotohanan ang Liwanag, 
upang ang lahat ng mga tao sa 
a niya nawa ay 
manampalataya. 
8 Hindi siya ang Liwanag na 
iyon, kundi isinugo upang 
patotohanan ang Liwanag na 
Iyon. 

Iyon ay ang tunay na Liwanag, 


Tingnan ang Pahina 6 


ANG EBANGHELYO AYON KAY JUA 


CMERBTEANEAA 


na nagliliwanag sa bawa't tao na 
dumarating sa sanlibutan. 
10 Siya ay nasa sanlibutan, at 
ang sanlibutan ay Ginago a 
amamagitan niya, at hindi siya 
inilala ng sanlibutan. a 
11 Siya ay dumating sa sariling 
kaniya, at hindi siya tinanggap 
ng sariling kaniya. 
12 Datapuwa't gaya ng marami 
na tumanggap sa kaniya, ay 
ibinigay niya sa kanila ang 
kapangyarihan upang maging 
mga lalaking anak ng Diyos, 
samakatuwid sa kanila na nana- 
nampalataya sa kaniyang 
pangalan: 
13 Na mga ipinanganak, hindi 
ng dugo, ni ng kalooban ng laman, 
ni ng kalooban ng tao, kundi ng 
Diyos. 
14 At ane balita aynaginglaman, 
at nanahan sa gitna natin, (at 
namasdan namin ang kaniyang 
kaluwalhatian, ang 
kaluwalhatiang gaya ng sa 
bugtong na isinilang ng Ama,) 
pug ng biyaya at katotohanan. 
5 ISi Juan ay nagpatotoo sa 


kaniya, at sumigaw, na 


JUAN1 


sinasabing, Ito siya na tungkol 
sa kaniya ay sinabi kong, ni 
na dumarating pagkatapos ko 
ay nangunguna bago pa man 
ako: sapagka't siya ay nauna sa 
akin. 

16 At sa kaniyang kapunuan 
tayong lahat ay nakatanggap, at 
Po ga para sa biyaya. 

17 Sapagka't ang batas ay 
ibinigay sa pamamagitan ni 
Moises, datapuwa't ang biyaya 
at katotohanan ay dumating sa 
Po nannglan ni Jesu-Cristo. 

8 Walang taong nakakita sa 
Diyos sa alinmang panahon, ang 
bugtong na isinilang na Anak, 
na nasa dibdib ng Ama, ay 
ipinahayag niya siya... 

9 At ito ang patotoo ni Juan, 
nang ang mga Judio ay nagsugo 
ng mga saserdote at mga Levita 
mula sa Jerusalem upang 
tanungin siya, Sino ka ba? 

20 At siya ay nagpahayag, at 
hindi nagkaila,. kundi 
nagpahayag na, Hindi ako ang 
Cristo. 

21 At tinanong nila siya, Ano ba 
kung gayon? Ikaw ba ay si Elias? 
At sinabi niya, Hindi ako. Ikaw 
ba yaong propeta! At sumagot 
siya, Hindi. 

22 Pagkatapos ay sinabi nila sa 
kaniya, Sino ka ba? upang kami 
nawa ay makapagbigay ng 
kasagutan sa kanila na nagsugo 
sa amin. Ano ba ang sinasabi mo 
bunso sa iyong sarili? 

23 Sinabi niya, Ako ang tinig ng 
isang BULAKAN sailang, Gawing 
tuwid ang daan ng Panginoon, 
Baya ng sinabi ng propetang si 

saias. I 
24 At sila na mga isinugo ay 
mula sa mga Fariseo. I 
25 At tinanong nila siya, at sinabi 
sa. kaniya, Bakit ba 
nagbabautismo ka kung gayon, 
kungikaw ay hindi ang Cristo, ni 


si Elias, ni hindi yaong propeta? 
26 Si Juan ay sumagot sa kanila, 
na sinasabing, Ako ay 
nagbabautismo sa tubig: 
datapuwa't may nakatayong isa 
sa gitna ninyo, na hindi ninyo 
nakikilala, I 
27 Siya ay ito, na dumarating 
pag gasapak ko ay nangunguna 
ago man ako, na sa kaniyan, 
tali ng panyapak ako ay indi 
karapat-dapat na magkalag 
28 Ang mga bagay na ito ay 
nangyari sa Betabara sa kabila 
ng Jordan, kung saan si Juan ay 
nagbabautismo. 
29 4|Nang sumunod na araw ay 
nakita ni Juan si Jesus na 
lumalapit sa kaniya, at sinabing, 
Masdan ang Kordero ng Diyos,na 
nag-aalis ng kasalanan ng 
sanlibutan. I KUNG 
30 Ito siya na sa Ona ay sinabi 
ko, Pagkatapos ko ay dumarating 
ang isang lalaki na nangunguna 
bago pa man ako: sapagka't siya 
ay nauna sa akin. . 
31 At hindi ko siya nakilala: 
datapuwa't upang siya ay dapat 
AIpARANOE sa Israel, samaka- 
tuwid ako ay dumating na 
nagbabautismo sa tubig. 
32 At si Juan ay nagpatotoo, na 
sinasabing, Nakita ko ang 
Espiritu na bumababa mula sa 
langit tulad Ho isang kalapati, 
atito ay nanahan sa pa 
33 At hindi ko siya nakilala: 
datapuwa't siya na nagsugo sa 
akin upang magbautismo sa 
tubig, siya rin ang nagsabi sa 
akin, Kung kanino mo makikita 
ang Espiritu na bumababa, at 
nananatili sa kaniya, siya rin 
ang siyang nagbabautismo ng 
Espiritung Banal. 
34 At nakita ko, at pinatotohanan 
na ito ay ang Ana ng Diyos. 
35 | Muli nang sumunod na araw 
pagkatapos na si Juan ay tumayo, 


JUAN2 


at ang dalawa sa kaniyang mga 
disipulo, : 
36 At tumitingin kay Jesus 
habang siya ay naglalakad, ay 
sinabi niya, Masdan ang Kordero 
ng Diyos! I 
5? At Aa siyang nagsalita 
ng dalawang disipulo, at sila ay 
sumunod kay Jesus. 
38 At si Jesus ay lumingon, at 
nakita silang sumusunod, at 
sinabi sa kanila, Ano ba ang 
hinahanap ninyo? Sinabi nila sa 
kaniya, Rabbi, (na ang ibig 
sabihin, kung ipakahulugan ay, 
Guro,) saan ka tumitira? 
39 “Sinabi niya sa kanila, 
Halikayo at tingnan. Sila ay 
pumaroon at nakita kung saan 
siya nakatira, at nanatiling 
kasama niya nang araw na iyon: 
sapagka't noon ay mag- 
iikasampu na ang oras. 
40 Isa sa dalawa na nakarini 
kay Juan na nagsalita, a 
sumunod sa kaniya, ann res, 
na kapatid ni Simon Pedro. 
41 Hinanap muna niya ang 
kaniyang sariling kapatid na si 
imon, at sinabi sa kaniya, 
Nasumpungan namin ang 
Mesias, na ito ay, kung 
ipakahulugan, ang Cristo. 

2 At siya ay dinala niya kay 
Jesus. At nang mamasdan siya 
ni Jesus, ay sinabi niya, Ikaw si 
Simon na anak ni Jona: ikaw 
ay matatawag na Cefas, na ito sa 
pamamagitan ng pakahulugan 
ay, Isang bato. 

43 fINang sumunod na araw ay 
Paki pumunta si Jesus sa 
Galilea, at nasumpungan si 
Felipe, at sinabi sa kaniya, 
Sumunod ka sa akin. 

44 Ngayon si Felipe ay mula sa 
Betania. ang lungsod ni Andres 
at Pedro. : I 
45 Nasumpungan ni Felipe si 
Natanael, at sinabi sa kaniya. 


Nasumpungan namin siya, na sa 
kaniya si Moises sa batas, at sa 
mgapropeta, ay nasgulat, siJesus 
ng azaret, ang anak ni Jose. 

46 At sinabi ni Natanael sa 
kaniya, Maaari bang magkaroon 
ng anumang mabuting bagay na 
magmumula sa Nazaret? Sinabi 
ni Felipe sa kaniya, Halika at 
tingnan. 

47 Nakita ni Jesus si Natanael 
na papunta sa kaniya, at sinabi 
tungkol sa kaniya, Masdan ang 
isang Israelitang tunay, na sa 
kaniya ay walang panlilinlang. 
48 Sinahi ni Natanael sa kaniya, 
Saan mo ako nakilala? Sumagot 
si Jesus at sinabi sa kaniya, Bago 
ka tinawag ni Felipe, nang ikaw 
ay nasailalim ng puno ngigos, ay 
nakita kita. 

49 Si Natanael ay sumagot at 
nagsabi sa kaniya, Rabbi, ikaw 
nga ang Anak ng Diyos, ikaw 
nga ang Hari ng Israel... 3.3. 
50 Si Jesus ay sumagot at sinabi 
sa kaniya, Dahil ba sinabi ko sa 
iyong, akita kita sa ilalim ng 
puno ng igos, ay 
sumasampalataya ka? ikaw ay 
makakakita ng mas dakilang 
mga bagay kaysa sa mga ito. 
51 At sinabi niya sa kaniya, 
Katotohanang,katotohanang, 
sinasabi ko saiyo, Mula ngayon 
ay makikita ninyo ang langit na 
bubukas, at ang mga anghel n. 
Diyos na umaakyat a 
bumababasa Anak ng tao. 


KAPITULO 2 

AT nang ikatlong araw ay 

nagkaroon ng isang kasalan 
sa Cana ng Galilea, at ang ina ni 
Jesus ay naroon: : 
2 At maging si Jesus ay tinawag, 
at ang kaniyang mga disipulo, sa 
kasalan. , 
3 At nang sila ay nangailangan 
nang alak, ang ina ni Jesus ay 


JUAN2 


nagsabi sa kaniya, Sila ay wala 
ng alak. 
4 Si Jesus ay nagsabi sa kaniya, 
Babae, ano ba ang kinalaman ko 
saiyo? ang aking oras ay hindi 
po umating. | h 
Ang KANING ina ay nagsabi 
sa mga lingkod, Anuman ang 
kani-yang sabihin sa inyo, gawin 
ito. 
6 At mayroong inilagay doon na 
animnamgatapayang bato, ayon 
sa pan ng paglilinis ng mga 
Judio, na naglalaman ng dalawa 
o tatlong mga bangang tubig 
bawa't isa. 
7 Si Jesus ay nagsabi sa kanila, 
Punuin ang mga tapayan ng 
tubig. At pinuno nila ang mga ito 
AnEBAnE sa labi. I 
8 At sinabi niya sa kanila, 
Sumalok ngayon, at dalhin sa 
tagapamahala ng piging. At 
dinala nila ito. 
9 Nang matikman ng pinuno 
ng piging ang tubig na 
EIRAWAnE alak, at hindi alam 
ung saan ito galing: (nguni't 
alam ng mga lingkod na 
sumalok sa tubig,) tinawag ng 
tagapamahala ng piging ang 
kasintahang-lalaki, 
10 At sinabi sa kaniya, Bawa't 
tao sa pasimula ay inilalagay 
nang una ang mabuting alak, at 
kapag ang mga tao ay nakainom 
nang mabuti, ay saka na yaon, 
mas masama: datapuwa 
napanatilimo ang mabutingalak 
hanggang ngayon. 
11 Itong panimula ng mga himala 
ay nama ni Jesus sa Cana ng 
alilea, at ipinahayag ang 
kaniyang kaluwalhatian, at ang 
kaniyang mga disipulo ay 
sumampalataya sa kaniya. 
12 |Pagkatapos nito ay bumaba 
siya sa Capernaum, siya, at ang 
kaniyang ina, at ang kaniyang 
mga kapatid, at ang kaniyang 


mga Sainulo: at sila ay nanatili 
roon ng hindi maraming mga 


araw. 
13 JAt ang paglampas ng mga 
Judio ay malapit na, at si Jesus 
ay umakyat sa Jerusalem, 

14 At Na UpUD 'an sa templo 
yaong mga nagbibili ng mga baka 
at mga tupa at aai kalapati, at 
ang mga namamalit ng salapi na 
nakaupo: 

15 At nang makagawa siya ng 
isang panghampas na yari sa 
mga maliliit na lubid, ay itinaboy 
niya silang lahat palabas mula 
sa templo, at ang mga tupa, at 
ang baka, at ibinuhos ang salapi 
ng mga namamalit, at 1tinaob 
ang mga dulang, 

16 Atsinabisa kanila na nagbibili 
ng mga kalapati, Kunin ang mga 
bagay na ito rito, huwag gawing 
isang bahay ng kalakalang bahay 


pi ating Ama. 

17 At nagunita ng kaniyang mga 
disipulo na ito AAO LUN Ang 
SIgaHIg ng iyong bahay ay nakain 
ako. 


18 Pagkatapos ay "mago ang 
mga Judio at sinabi sa kaniya. 
Anong tanda ang maipapakita 
mosa amin, nakikitang ginagawa 
mo ang mga bagay na ito? I 
19 Si Jesus ay sumagot at nagsabi 
sa kanila, Gibain ang templong 
ito, at sa tatlong araw ay itatayo 
ko ito. tang 

20 Pagkatapos ay sinabi ng mga 
Judio, Apatnapu at anim na 
taon ang templong ito sa 
pa atayo, at itatayo mo ito sa 
atlong araw? cu 

21 Datapuwa't sinabi niya ang 
tungkol sa templo ng kaniyang 
katawan. a 

22 Nang samakatuwid siya ay 
binuhay mula sa mga patay, ay 
nagunita ito ng kaniyang mga 
disipulo na nasabi niya ito sa 
kanila, at sinampalatayanan nila 


JUAN 3 


ang kasulatan, at ang salita na 
sinabi ni Jesus. 

23 Ngayon nang siya ay nasa 
Jerusalem sa paglampas. saaraw 
ng kapistahan, marami ang 
sumampalataya sa kani-yang 
pangalan, na makita nila ang 
mga imala na kaniyang ginawa. 
24 Datapuwa't hindi ipinagkati- 
walani Jesus ang kaniyang sarili 
sa kanila, dahil nakikilala niya 
ang lahat ng mga tao, 

25 Athindi nangailangan na ang 
sinuman ey apal magpatotoo sa 
tao: sapagka't nalalaman niya 
kung ano ang nasa loob ng tao. 


KAPITULO 3 
AY isang lalaki sa mga 
VL Fariseo, na nagngangalang 
Nicodemo, isang pinuno ng mga 
Judio: 
2 Siya rin ay pumunta kay Jesus 
nang gabi, at sinabi sa kaniya, 
Rabbi, nalalaman namin naikaw 
ay Iisang tagapagturong 
nagbuhat mula sa Diyos: 
sapagka't walang taong 
maaaring gumawa ng mga 
himalang 1to na iyong ginagawa, 
maliban na ang Diyos ay 
sumasakaniya. 
3Si Jesus ay sumagot at sinabi sa 
kaniya, Katotohanang, 
katotohanang, sinasabi ko saiyo, 
Maliban na ang isang tao a. 
maipapanganak na muli, ay hin 
niya makikita ang kaharian ng 


Diyos. 
4 Si Nicodemo ay nagsabi sa 
kaniya, Paano ba na ang isang 
tao ay maipanganak kung siya 
aymatandana? maaari ba siyang 
pumasok sa 7. ikalawang 
paan sa sinapupunan n. 
nmang ina, at maipanganak? 
5 Si Jesus ay sumagot, 
Katotohanang, katotohanang, 
sinasabi ko sa iyo, Maliban na 
ang isang tao ay maipanganak 


sa tubig at sa Espiritu, ay hindi 
siya makapapasok sa kaharian 


DA NO: I 

6 Yaong ipinanganak sa laman 
ay laman, at yaong ipinanganak 
sa Espiritu ay espiritu. a 
7 Huwag mamangha na sinabi 
ko sa iyo, Kayo ay dapat 
maipanganak na muli. 

8 Ang hangin ay umiihip kung 
saan nito nais, at naririnig mo 
ang ugong nito, nguni't hindi 
masasabi kung saan ito 
nanggagaling, at kung saan ito 
naparoroon: gayon ang bawa't 
isa na ipinanganak sa Espiritu. 
9 Si Nicodemo ay sumagot at 
sinabi sa kaniya, Paano ba 
TING Ayyiyan ang mga bagay na 
ito? 

10 Si Jesus ay sumagot at sinabi 
sa kaniya, Ikaw ay isang guro ng 
Israel, at hindi nalalaman ang 
TIBA agay na ito? 

11 Katotohanang, katotoha- 
nang, sinasabi ko sa iyo, 
Sinasalita. namin yaong 
nalalaman namin, at pina- 
totohanan yaong nakita namin, 
at hindi ninyo tinanggap ang 
aming patotoo. 

12 Kung nasabihan ko kayo ng 
makalupang mga bagay, at kayo 
ay hindi sumampalataya, paano 
ba kayo sasampalataya, kung 
sasabihin ko sa inyo ang 
makalangit na mga bagay? 

13 At walang tao na nakaakyat 
sa langit, kundi siya na bumaba 
mula salangit, samakatuwid ang 
Anak ng tao na nasa langit. 

14 JAt gaya ni Moises na itinaas 
ang ahas sa ilang, gayon din 
dapat ang Anak ng tao ay 
maitaas: 

15 Upang ang sinumang 
sumampalataya sa Kaniya ay 
hindi dapat mapahamak, kundi 
magkaroon ng walang-hang- 
gang buhay. 


JUAN3 


16 ]Sapagka't gayon inibig ng 
Diyos ang sanlibutan, na 
ipinagkaloob niya ang kaniyang 
bugtong na isinilang na Anak, 
upang ang sinumang sumam- 
palataya sakaniya ay hindidapat 
mapahamak, kundi mag-karoon 
ng walang-hanggang buhay. 

17 Sapagka't hindi isinugo ng 
Diyos ang kaniyang Anak sa 
sanlibutan upang hatulan ang 
sanlibutan, kundi upang ang 
sanlibutan sa pamamagitan niya 
nawa ay maligtas. 

Siya na sumasampalataya 
sa kaniya ay hindi hinatulan: 
datapuwa't siya na hindi 
sumasampalataya ay hinatulan 
na, dahil hindi siya nanam- 
patlaluya sa pangalan n 

ugtong na isinilang na Ana 


ng iyos. 
19 At ito ang kahatulan, na ang 
liwanag ay dumating sa 


sanlibutan, at ang mga tao ay 
inibig ang kadiliman sa halip na 
ang liwanag, dahil ang kanilang 
mga gawain ay masasama. 

20 Sapagka't ang bawa't isa na 
gumagawa ng masama a 
namumuhi sa liwanag, ni hindi 
lumalapit sa liwanag, na baka 
ang kaniyang mga gawain ay 
dapat masaway. 

21 Datapuwa't siyanagumagawa 
ng katotohanan ay lumalapit sa 
liwanag, upang ang kaniyang 
mga gawain nawa ay magawang 
hayag, na ang mga ito ay ginawa 
sa Diyos. 

22 |At pagkatapos ng mga bagay 
na ito ay nagpunta si Jesus at 
ang kaniyang mga disipulo sa 
lupain ng Judea, at doon ay 
nanatili siyang kasama nila, at 
nagbautismo. 

23 JAt si Juan din a 
nagbabautismo sa Enon malapit 
sa Salim, dahil may maraming 
tubig doon: at sila ay pumaroon, 


Tingnan ang Pahina 11 


at nabautismuhan. PAP 

24 Sapagka't si Juan ay hindi pa 
itinatapon sa Diangpuar. 
25 |Sa gayon ay may lumitaw na 
katanungan sa pagitan ng ilan 
sa mga disipulo ni Juan at ng 
mba udio tungkol sa paglilinis. 
26 At sila ay a kay Juan, at 
sinabi sa kaniya, Rabbi, siya na 
nakasama ninyo sa kabila ng 
Jordan, na sa kaniya ikaw ay 
nagpatotoo, masdan, siya rin ay 
nagbabautismo, at lahat ng 
mO ay lumalapit sa kaniya. 
27 Si Juan ay sumagot at 
sinabing, Ang isang tao ay 
maaaring tumanggap ng walang 
anuman, maliban na ito ay 
maibigay sa kaniya mula sa 


EH I 

28 Kayo mismo ay nagpapatotoo 
sa akin, na sinabi ko, Ako ay 
hindi ang Cristo, kundi na ako ay 
isinugo nang una sa kaniya. 

29 iya na taglay ang 
kasintahang-babae ay ang 
kasintahang-lalaki: datapuwat 
ang kaibigan ng kasintahang- 
lalaki, nanakatayo at nakikinig 
sa kaniya, ay nagagalak nang 
lubha dahil sa tinig ng 
kasintahang-lalaki: itong aking 
sagala san samakatuwid ay natu 
natupad. 

30 Siya ay dapat maitaas, 
datapuwa't ako ay dapat 
maibaba. 

31 Siya na nagbubuhat mula sa 
itaas ay higit sa lahat: siya na 
galing sa lupa ay makalupa, at 
nagsasalita ukol sa lupa: siya na 
nagbubuhat mula sa langit ay 
higit sa lahat. | 

32 At kung ano ang kaniyang 
nakita at narinig, iyon an 

kaniyang pinatotohanan, a 

walang taong tumatanggap sa 
kaniyang patotoo. 

33 Siya na ma Ka LanE SEP ng 
kaniyang patotoo ay naglagay sa 


JUAN4 


kaniyang tatak na ang Diyos ay 
totoo. , . 

34 Sapagka't siya na isinugo ng 
Diyop ay nagsasalita ng mga 
salita ng Diyos: sapagka't hindi 
ibinibigay ng Diyos ang Espiritu 
sa pamamagitan ng pagsukat sa 
kaniya. 

35 Iniibig ng Ama ang Anak, at 
ibinigay ang lahat ng mga bagay 
sa kaniyang kamay. 

36 Siya na sumasampalataya sa 
Anak ay may Hana anganan 
buhay: at siya na hindi 
sumasampalataya sa Anak ay 
hindi makikita ang buhay, kundi 
"Hapon ng Diyos ang nananahan 
sa kaniya. 


KAPITULO 4 
KO MAR TU WID nang mala- 
mang Panginoon kung paano 

narinig ng mga Fariseo na si 
Jesus ay gumawa at nagbautismo 
ng mas maraming mga disipulo 
kaysa kay Juan, : 
2 (Bagaman si Jesus mismo ay 
hindi nagbautismo, kundi ang 
kaniyang mga disipulo,) 
3 Nilisan niya ang Judea, at 
muling nagpunta sa Galilea. 
4 At siya ay kinakailangang 
dumaan sa Samaria... 35 
5 Sa gayon ay nakarating siya sa 
isang lungsod ng Samaria, na 
tinatawag na Sicar, malapit sa 
bahagi ng lupa na ibinigay ni 
Jacob sa kaniyang anak na si 
Jose. I 
6 Ngayon ang balon ni Jacob a 
naroon. Si Jesus samakatuwid, 
parasa ay napagod sa 

aniyang paglalakbay, ay umupo 
nang gayon sa tabi ng balon: at 
noon ay mag-iikaanim na oras. 
7 Doon ay dumating ang isan 
babae ng Samaria upang umigi 
ng tubig: si Jesus ay nagsabi sa 
kaniya, Bigyan mo ako ng 
maiinom. 


8 (Sapagka't ang kaniyang mga 
disipulo ay nagpunta sa lungsod 
Upang bumili ng pagkain.) 
9 Sa gayon ay sinabi ng babae ng 
Samaria sa kaniya, Paano ba ito 
na ikaw, na isang Judio, ay 
humihingi ng malinom sa akin 
na isang babae ng Samaria? 
sapagkal ang mga Judio ay 
walang mga pakikitungo sa mga 
Samaritano. Ka 
10 Si Jesus By sumagot at sinabi 
sa kaniya, Kung nalalaman mo 
ang kaloob ng Diyos, at kung 
sino ito na nagsasabi sa iyo na, 
Bigyan mo ako ng maiinom, 
ninais mo sanang humingi sa 
kaniya, at bibigyan ka niya ng 
buhay na tubig. I 
11 Ang babae ay nagsabi sa 
kaniya, Ginoo, ikaw ay walang 
mapag-iigiban, at ang balon ay 
malalim: mula saan ka ba kung 
payon nagkaroon ng buhay na 
tubig na iyon? 
12 Ikaw ba ay mas dakila kaysa 
aming ninunong si Jacob, na 
nagbigay sa amin ng balon, at 
uminom dito mismo, at ang 
kaniyang mga anak, at ang 
kaniyang mga hayop? Ma 
13 Si Jesus ay sumagot at sinabi 
sa kaniya, Sinuman ang iinom 
ng tubig na ito ay muling 
mauuhaw: 
14 Nguni't sinuman ang iinom 
ng tu a ibibigay ko sa kaniya 
ay indi na kailanman 
mauuhaw, datapuwa't ang tubig 
na ibibigay ko sa kaniya ay 
magiging sa kaniya na isang 
balon NG GUN na bumubukal sa 
walang-hanggang buhay... 
15 Ang babae ay nagsabi sa 
kaniya, Ginoo, ibigay mo sa akin 
ang tubig na ito, upang ako ay 
hindi mauhaw, ni hindi na 
pupunta dito UpanE. umigib. 

6Si Jesus ay nagsabi sa kaniya, 
Humayo ka, tawagin ang iyong 


JUAN4 


asawa, at pumunta rito. 

1 g babae ay sumagot at 
sinabing, Ako ay walang asawa. 
Si Jesus ay nagsabi sa kaniya, 
Nasabi mong mabuti na, Ako ay 
walang asawa: 

18 Sapagka't ikaw ay nagkaroon 
na ng limang asawa, at siya na 
kasama mo ngayon ay hindi mo 
asawa: dito ay sinabi mo ang 
totoo. , 

19 Ang babae ay nagsabi sa 
kaniya, Ginoo, nahihiwatigan ko 
na ikaw ay isang propeta. 

20 Ang aming mga ninuno ay 
nagsisamba sa bundok na ito, at 
sinasabi ninyo, na sa Jerusalem 
ay ang dako kung saan ang mga 
tao ay nararapat na sumamba. 
21 Si Jesus ay nagsabi sa kaniya, 
Babae, sumampalataya ka sa 
akin, ang oras ay dumarating, 
na kayo ay hindi sa bundok na 
ito, ni kahit sa Jerusalem, 
sasamba sa Ama. 

22 Sinasamba ninyo ang hindi 
ninyo nakikilala kung ano: 
nalalaman, namin kung ano 


ang amin “sinasamba: 
sapagka't ang kaligtasan ay sa 
mga Judio. 


23 Datapuwa't ang oras ay 
dumarating, at ngayon na nga, 
na ang tunay na mga 
mananamba ay sasambahin ang 
Ama sa espiritu at sa 
katotohanan: sapagka't hina- 
hanap ng Ama ang gayon upang 
sambahin siya. bi 
24 Ang Diyos ay isang Espiritu: 
at sila na sumasamba sa kaniya 
ay dapat sambahin siya sa 
espiritu at sa katotohanan. . 

25 Ang babae ay nagsabi sa 
kaniya, Nalalaman ko na ang 
Mesias ay :3 darating, na 
tinatawag na Cristo: kapag siya 
ay dumating, ay ipasanayag 
niya sa amin ang lahat ng mga 
bagay. 


26 SiJesus ay TOGpa ULA kaniya, 
Ako na nagsasalita saiyo ay siya 


nga. 

97 JAt sa ganito ay nagsidating 
ang kaniyang mga disipulo, at 
namangha na siya ay nakipag- 
usap sa babae: gayon man ay 
walang taong nG a Ano ba 
ang hinahanap mo? o, Bakit ka 
ba nakikipag-usap sa kaniya? 
28 Ang babae sa gayon ay iniwan 
ang kaniyang tapayan, at 
humayo patungo sa lungsod, at 
sinabi sa mga tao, I 

29 Halikayo, tingnan ang isang 
tao, na nagsabi sa akin ng lahat 
ng mga bagay na aking ginawa: 
hindi ba ito one Cristo? 
30 Sa gayon sila ay lumabas ng 
lungsod, at lumapit sa kaniya. 
31 (Samantala ang kaniyang 
mga disipulo ay namanhik sa 
kaniya, na sinasabing, Guro, 
kumain ka. 

32 Datapuwal sinabi a aa 
kanila, o ay may pagkaing 
kakainin na hindi ninyo 
nalalaman. HOO 

33 Samakatuwid sinabi ng mga 
disipulo sa isa't isa, Magaan 
bang sinuman na nagdala sa 
kaniya ng anumang makakain? 
34 Si Jesus ay nagsabi sa kanila, 
Ang aking pagkain ay ang gawin 
ang kalooban niya na nagsugo sa 
akin, at upang ganapin ang 
kaniyan BAWE. f 

35 Hindi ba ninyo sinasabing, 
Mayroon pang apat na buwan, at 
saka darating sng pag-aani? 
masdan, sinasabi ko sa inyo, 
Itanawang inyong mga mata, at 
tumingin sa mga bukid, sapagka't 
ang mga ito ay mapuputi na 
upang anihin. 

36 At siya na umaani ay 
tumatanggap ng kabayaran, at 
nagtitipon ng bunga sa buhay na 
wa #0 anakan: upang kapuwa 
siya na naghahasik at siya na 


JUAN4 


umaani nawa ay magalak na 
GP I 

37 At dito yaong pananalita ay 
totoo, Isa ang naghahasik, at iba 
ang umaani. I 
38 Isinugo ko kayo upang umani 
kung saan kayo ay hindi 
nagkaroon ng pagpapagal: ang 
ibang mga tao ay nagpagal, at 
kayo ay nagsipasok sa kanilang 
mga pinagpagalan. 

3 At marami sa mga 
Samaritano ng lungsod na iyon 
ang nanampalataya sa kaniya 
dahil sa pananalita ng babae, na 
nagpatotoong, Sinabiniya sa akin 
ang lahat ng aking ginawa. 

40 Kaya nang ang mga 
Samaritano a itsakaniya, 
ay ipinamanhik nila sa kaniya 
na siya ay manatili sa kanila: at 
siya ay nanatili doon ng dalawang 


marami pa, 
nanampalataya dahil sa 
kaniyang sariling salita, 

42 At sinabi sa babae, Ngayon ay 
nananampalataya kami, hindi 
dahil sa iyong pananalita: 
sapagka't narinig namin siya sa 
aming mga sarili, at nakikilalang 
ito nga ay ang Cristo, ang 
Tagapagligtas ng sanlibutan. 
43 INea7on pagkatapos, ng 
dalawang araw siya ay lumisan 
mula roon, at nagpunta sa 
Galilea. : 

44 Sapagka't si Jesus mismo ay 
nagpatotoo, na ang isang popa 
ay walang karangalan sa 
kaniyang sariling bayan. 

45 Sa ayon nang siya ay 
makarating sa Gia ge ay 
tinanggap siya ng mga taga- 
(ka : naan Ghat ang 
mga bagay na kaniyang ginawa 
sa Jerusalem sa kapistahan: 
sapagka't sila rin ay nagpunta sa 
kapistahan. 

46 Kaya si Jesus ay nagpuntang 


ang 


muli sa Cana ng Galilea, kung 
saan ay ginawa niya ang tubig 
na alak. At may isang di-kilalang 
maharlikang tao, na ang 
kaniyang lalaking anak ay may- 
sakit sa Capernaum. 
47 Nang marinig niya na si Jesus 
ay dumating mula sa Judea 
patungo sa Galilea, ay naapi nta 
siya sa kaniya, at namanhik sa 
KON na siya ay bumaba, at 
pagalingin ang kaniyang lalaking 
anak: sapagka't siya ay nasa 
bingit ng kamatayan. 
48 Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa 
kaniya, Maliban na kayo ay 
makakita ng mga tanda at mga 
kababalaghan, kayo ay hindi 
mananampalataya. 
49 Ang maharlikang tao ay 
nagsabi sa kaniya, Ginoo, 
bumaba ka bago ang aking 
lalaking anak ay mamatay. 
50 Si Jesus ay nagsabi sa kaniya, 
Humayo ka sa iyong daan, ang 
iyong lalaking anak ay buhay. At 
sinampalatayanan ng lalaki ang 
salitana sinabi sa kaniya ni Jesus, 
at siya ay humayo sa kaniyang 
aan. 

51 At habang siya ngayon ay 
pabaka. ay sinalubong aga ng 
aniyang mga lingkod, a 
ibinalita sa kaniya nasinasabing, 
Ang iyong lalaking anak ay 

buhay. I 
52Sa gayon ay nagtanong siya sa 
kanila ng oras nang siya ay 
nagsimulang gumaling. At sinabi 
nila sa kaniya, Kahapon nang 
ika-pitong oras ay inibsan siya 
ng lagnat. a 

53 Kaya nalaman ng ama an ito 
ay sa ganoon Ha oras, na kung 
kailan sinabi ni Jesus sa kaniya. 
Lng iyong lalaking anak ay 
buhay: at siya mismo ay 
nanampalataya, atang kaniyang 
buong bahay. I 
541tomuli angikalawang himala 


JUAN5 


na ginawa ni Jesus, nang siya ay 
lumabas mula sa Judea patungo 
sa Galilea. 


KAPITULO 5. 

pegs nito ay 

nagkaroon ng . isang 
kapistahan ng mga Judio, at si 
Jesus ay umakyat sa Jerusalem. 
2 Ngayon ay mayroon sa 
Jerusalem sa tabi ng pamilihan 
ng tupa ng isang tipunang-tubig, 
na tinatawag sa wikang Hebreo 
na Bethesda, na may limang 

ortiko. 

Sa Ha ito ay nakahandusay 
ang lubhang marami sa mga 
may-kapansanang tao, mga 
bulag, mla pilay, mga natutuyo, 
na naghihintay para sa paggalaw 
ng tubig. . 

4 Sapagka't isang anghel ang 
lumulusong sa isang takdang 
paanan sa tipunang-tubig, at 
inakalawkaw ang tubig: 
sinuman kung gayon ang unang 
makalusong PAG Ong ng 
pagkalawkaw ng tubig ay 
gumagaling sa anumang sakit 
siya mayroon. 
5 At isang di-kilalang tao ang 
naroon, na may karamdaman 
nang tatlumpo at walong taon. 
6 Nang makita siya ni Jesus na 
nakahimlay, at nalaman na siya 
ngayon ay malaon nang nasa 
ganoong kalagayan, ay sinabi 
niya sa kaniya, Ibig mo bang 
pinialng: I 

Ang may-sakit na tao ay 
sumagot sa kaniya, Ginoo, ako 
ay walang kasamang tao, na 
maglulusong sa akin satipunang- 
tubig, kapag ong tubig ay 
kinakalawkaw: ata-puwa't 
habang ako ay lumalapit, ang 
iba ay nakalusong na bago ako. 
8 Si Jesus ay nagsabi sa kaniya, 
Tumindig ka, buhatin ang iyong 


10 


higaan, at lumakad. 

9 At pagdaka ang tao ay 
UmaPE at binuhat an 
aniyang higaan, atlumakad: a 

sa araw ding iyonay ang sabbath. 
10 |Ang mga Judio samakatuwid 
ay nagsabi sa kaniya na 
pinagaling, Ito ay ang araw ng 
sabbath: 1to ay hindi legal para 
sa iyo na buhatin ang iyong 
higaan. I 
11 Siya ay sumagot sa kanila, 
Siya na nagpa. "inaaa akin, siya 
rin ang nagsabi sa akin, Buhatin 
ang iyong higaan, at lumakad. 
12 Sa gayon ay tinanong nila 
siya, Anong tao yaong ndgpabi sa 
iyo, Buhatin ang iyong higaan, 
at lumakad? NIKA 
18 At siya na gumaling ay hindi 
nakilala kung sino ito: sapagka't 
naihiwalay ni Jesus ang 
kaniyang sarili palayo, palibhasa 
ay isang karamihan ang nasa 
dakong yaon. 
14 Pagkatapos noon ay nasum- 
pungan siya ni Jesus sa templo, 
at sinabi sa kaniya, Masdan, 
ikaw ay pinagaling: huwag 
nangmagkasala pa, baka isang 
mas masamang bagay ang 
dumating sa iyo. AA 

15 Ang tao ay umalis, at sinabi sa 

mga Judio na ito ay si Jesus, na 

nagpagaling sa kaniya. 

16 At samakatuwid inusig ng 

mga Judio si Jesus, at sinikap na 

patayin siya, dahil nagawa niya 
an mea bagay naito sa araw ng 
sabbath. maa 

17 [Nguni't sinagot sila ni Jesus, 

Ang aking Ama ay gumagawa 

hanggang ngayon, at ako ay 

magawa. I 
8 Samakatuwid ang mga Judio 
ay sinikap pang lalo na patayin 
siya, dahil siya ay hindi laman 
nakalabag sa sabbath, kundi 
sinabi rin na ang Diyos ay ang 
kaniyang Ama, ginawa ang 


JUAN5 


kaniyang sarili na kapantay ng 
Diyos. , 

19 Sa gayon ay sumagot si Jesus 
at sinabi sa.” kanila, 
Katotohanang, katotohanang, 
sinasabi ko sa inyo, Sap nik ay 
walang magagawa sa kaniyang 
sarili, kundi kung ano ang 
kaniyang nakikitang ginagawa 
ng Ama: sapap a anumang mga 
bagay na kaniyang ginagawa, 
ang mga ito rin ay ginagawa ng 
Anak sa gayon ding paraan. 

20 Sapagka't Ma ng Ama ang 
Anak, at ipinapakita sa kaniya 
ang lahat n .mga bagay na 
kaniyang sariling ginagawa: at 
siya ay magpapakita sa kaniya 
ng lalong dakilang mga gawa 
kaysa sa mga ito, upang kayo 
nawa ay mamangha. 

21 Sapagka't gaya ng Ama na 
ibinabangon ang mga patay, at 
binubuhay sila, gayon din ang 
Anak ay binubuhay kung sino 
ang kaniyang nais. 

22 Sapagka't hindi hinahatulan 
ng Ama ang sinumang tao, kundi 
naipagkatiwala ang lahat ng 
pag atol sa Anak: 

3 Upang ang Anak ay dapat 
parangalan ng lahat ng mga tao 
gaya ng kanilang pagpaparanga 
sa Ama. Siya na hindi nag- 
paparangal sa Anak ay hindi nag- 
paparaagal sa Ama na nagsugo 
sa kaniya. 

24 Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sainyo, Siya 
na nakikinig ng aking salita, at 
nananampalataya sa kaniya na 
nagsugo sa akin, ay may Tabang 
hanggang buhay, at hindi 
makararating sa kahatulan, 
kundi inilipat na mula sa 
kamatayan tungo sa buhay. 

25 Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sa inyo, Ang 
oras ay dumarating, at ngayon 
na nga, na maririnig ng mga 


Tingnan ang Pahina 235 


patay ang tinig ng Anak ng Diyos: 
at sila na makaririnig ay 
mabubuhay. 
26 Sapagka't kung paanong ang 
a ay may buhay sa kaniyang 
sarili: ang gayon din ay 
ipinagkaloob niya sa Anak na 
a sakaniyang 
sarili, I 
27 At NANEYAN siya ng awtoridad 
upang magbigay ng paghuhukom 
din, dahil siya ay ang Anak ng 
tao. 
28 Huwag mamangha rito: 
sapagka't NG oras ay 
dumarating, na kung kailan 
maririnig ng lahat ng mga nasa 
libingan ang kaniyan tinig, 
29 At magsisilabas: sila na 
nakagawa ng mabuti, sa 
pagkabuhay na muli sa buhay, 
at sila na nakagawa ng masama, 
sa pagkabuhay na muli sa 
pag atol. I Ba Man 
0 Ako sa aking sarili ay hindi 
makagagawa ng anuman: sa 
akin naririnig, ako ay 
humahatol: at ang aking paghatol 
ay matuwid, dahil hindi ko 
hinahanap ang aking sariling 
kalooban, kundi ang kalooban 
Ng Ama na nagsugo sa akin. 
31 Kung ako ay nagpapatotoo sa 
aking sarili, ang aking patotoo 
ay hindi totoo. 
32  ]Mayroong iba na 
TAGA kauna sa akin, at 
nalalaman ko na ang patotoo na 
kaniyang pinatotohanan sa akin 
ay totoo. 
33 Kayo ay nagpasugo kay Juan, 
at siya ay nagpatotoo sa 
katotohanan. UPO 
34 Datapuwa't ako ay hindi 
tumatanggap ng patotoo mula sa 
tao: kundi ang mga bagay na ito 
na sinasabi ko, upang kayo nawa 
ay maligtas. af 
35 Siya ay isang nagniningas at 
isang nagliliwanag na ilaw: at 


JUAN6 


kayo ay nagnais sa sandaling 
paaanmamagalaksakaniyang 
INGNAS: 
36 “Datapuwa't ako ay may 
lalong dakilang patotoo kaysakay 
Juan: sapagka't ang mga gawa 
naibinigay sa akin ng Ama upang 
ganapin, ang gayon ding mga 
gawa na aking ginagawa, ay 
nagpapatotoo sa akin, na ang 
a ang nagsugo sa akin. 
37 At ang Ama mismo, na 
nagsugo sa akin, ay nagpatotoo 
sa akin. Kayo ay hindi pa 
nakarinig sa kaniyang tinig sa 
alinmang panahon, ni hindi pa 
nakita ang kaniyang bugis: 
38 At hindi ninyo taglay ang 
kaniyang salita na nananatili sa 
inyo: sapagka't kung sino ang 
kaniyang isinugo, ay hindi ninyo 
aga sinampalatayanan. 
3 fSaliksikin ang mga 
kasulatan, sapagka't sa mga ito 
ay iniisip ninyo na mayroon 
kayong walang-hanggang buhay: 
at sila ay ang mga ito na 
nagpapatotoo sa akin. I 
40 At kayo ay hindi lalapit sa 
akin, upang kayo nawa ay 
magkaroon ng buhay. 
41 Ako ay hindi tumatanggap ng 
karangalan mula sa mga tao. 
42 Nguni't nakikilala ko kayo, na 
hindi ninyo taglay ang pag-ibig 
ng Diyos sa inyo, 
43 Ako ay dumating sa pangalan 
ng aking a, at hindi ninyo 
(0) Iuaaap kung may ibang 
darating sa kaniyang sariling 
pangalan, siya ang inyong 
tatanggapin. 
44 Paano ba kayo sasam- 
palataya. na Pumatangpap, n 
arangalan sa isa't isa, at hindi 
hinahanap ang karangalan na 
nagmumula sa Diyos lamang? 
45. Huwag '” llisipin na 
pararatangan ko kayo sa Ama: 
mayroong isa na nagpaparatang 


12 


sa inyo, samakatuwid ay si 
Moises, na siya ninyong 
pinagkakatiwalaan. 

46 Sapagka't kung sinampala- 
tayanan ninyo si Moises, ay 
sinampalatayanan sana ninyo 
ako: sapagka't siya ay sumulat 
tungkol sa akin. 

47 Datapuwa't kung kayo ay 
hindi sumasampalataya sa 
kaniyang mga sinulat, paano ba 
ninyo sasampalatayanan ang 


aking mga salita? 
KAPITULO 
pos rr ng mga 
bagay na. ito a y 


a si Jesus sa dagat ng 
Galilea, na ito ay ang dagat ng 
Tiberias. 
2 At isang lubhang karamihan 
ang sumunod sa kaniya, dahil 
nakita nila ang kaniyang mga 
himala na kaniyang ginawa sa 
kanila na mga may-sakit. 
3 Atsi Jesus ay umakyat sa isang 
bundok, at doon siya ay naupong 
kasama ng kaniyang mga 
han ulo. I . 
ang paglampas, na isang 
kapistahan ng mga Judio, ay 


m api na. 

5 INang itinanaw nga ni Jesus 
aag kaniyang mga mata, at 
nakita ang isang malaking 
pangkat na lumalapit sa kaniya, 
ay sinabi niya in Felipe, Saan 
ba tayo makabibili ng tinapay, 
upang ang mga ito nawa ay 
makakain? 

6 At ito ay sinabi niya upang 
subukin siya: Bsapagka' 
nalalaman niya mismo kung ano 
pOg kaniyang gagawin. I 

7 Si Felipe ay sumagot sa kaniya, 
Ang dalawang daang denaryo ng 
tinapay ay hindi magkakasiya 
para sa kanila, upang ang bawa't 
isa sa kanila nawa ay 
makakakain ng kaunti. 


JUAN6 


8 Isa sa kaniyang mga disipulo, 
si Andres, na kapatid ni Simon 
Pedro, ay nagsabi sa kaniya, 

9 May isang lalaking bata rito, 
na may limang buong pain na 
sebada, at dalawang maliliit na 
isda: nguni't gaano ba ang mga 
ito sa gitna ng napakarami? 
10 At nagsabi si Jesus, Paupuin 
ang mga tao. Ngayon ay may 
maraming damo sa dakong iyon. 
Kayaang mgalalakiay HALMUPO. 
Aa bilang ay halos mga limang 


ibo. 
11 At kinuha ni Jesus ang mga 
buong tinapay, at nang siya ay 
nakapagbigay ng pasalamat, 
O a niya sa mga 
isipulo, at ang mga disipulo sa 
kanila na mga nakaupo, at sa 
gayon ding paraan sa mga isda 
anggang sa kanilang nais. 
12 Nang sila ay mabusog, ay 
sinabi niya sa kaniyang mga 
disipulo, Tipunin ang mga pira- 
piraso nanaiwan, upang walang- 
anumang masayang. 
13 Samakatuwid ay sama-sama 
nilang tinipon ang mga ito, at 
napuno ang Lbinalawans bakol 
ng mga pira-piraso ng limang 
buong tinapay na sebada, na 
naiwang labis at higit sa kanila 
na nakakain. 
14Sa gayon ang mga taong yaon, 
nang makita nila ang himala na 
ginawa ni Jesus, ay nagsabi, Ito 
ay sa katotohanan yaong propeta 
na dapat darating sa sanlibutan. 
15 Samakatuwid nang 
mahiwatigan ni Jesus na sila ay 
laan at aagawin siya nang 
sapilitan, upang gawin siyang 
isang hari, ay muli siyang 
nagpunta sa isang bundok na 
siya lamang. I I 
1g At nang ang gabi ay sumapit 
na, ang kanyana maa disipulo 
ay lumusong sa dagat, 
17 At lumulan sa isang bapor, at 


13 


pumana sa dagat patungong 
apernaum. At noon ay madilim 
na, at si Jesus ay 
dumarating sa kanila. : 
18 At ang dagat ay nagngangalit 
nang dahil sa isang malakas na 
ig na MALE 

19 Kaya nang sila ay nakagaod 
na ng halos lima at dalawampu o 
tatlumpong estadio, ay nakita 
nila si Jesus na lumalakad sa 
ibabaw ng dagat, at lumalapit sa 
bapor: at sila ay natakot... 
20 Nguni't sinabi niya sa kanila, 
Ako ito, huwag matakot. 

21 Sa gayon ay malugod nilan 
tinanggap siya sa bapor: a 
pagdaka ang bapor ay dumating 
sa lupa na kung saan sila 
Papunta. 

2 |Sa sumunod na araw, nang 
makita ng mga tao na nakatayo 
sa kabilang ibayo ng dagat na 
walang ibang basnig doon, 
malibandoon sa isa na kung 
saan ang mga disipulo niya ay 
lumulan, at si Jesus nga ay hindi 
lumulang kasama ng mga 
disipulo niya sa basnig, kundi 
angmga disipulo niya ang umalis 
lamang, I 
23(Gayunman may dumating na 
ibang mga basnig mula sa 
Tiberias na malapit sa lugar na 
kung saan sila nagsikain ng 
tinapay, pagkatapos na ang 
Aa aa ay nakapagbigay ng 
poba amat:) 

4 Nang makita ng mga tao 
samakatuwidna si Jesus ay wala 
roon, ni ang kaniyang mga 
disipulo, ay nagsilulan din sila sa 
mga basnig, at dumating sa 
Capernaum, na naghahanap kay 
Jesus. g 
25At nang masumpungan nila 
siya sa kabilang ibayo ng dagat, 
ay sinabi nila sa kaniya, Rabbi, 
kailan ka dumating dito? 
26 Si Jesus ay sumagot sa kanila 


hindi 


JUANG 


at sinabing, Katotohanang, 
katotohanang, sinasabi ko sa 
inyo, Hinahanap ninyo ako, hindi 
dahil sa nakita ninyo ang mga 
himala, kundi dahil sa kayo ay 
kumain ng mga buong tinapay, 
at nabusog. 
27 Huwag magpagal para sa 
pagka na nasisira, kundi para 

oon sa pagkain na tumatagal sa 
walang-hanggang buhay, na 
ibibigay sa inyo ng Anak ng tao: 
sapagka't siya ay tinatakan ng 
Diyos na Ama. , , 
28 Sa HAyOn sinabinila sa kaniya, 
Ano ba ang aming gagawin, 
upang amin nawang magawa ang 
mga gawa ng Diyos? Nasi 
29 Si Jesus ay sumagot at sinabi 
sa kanila, Ito ay ang gawa ng 
Diyos, na ayo, ay 
sumampalataya sa kaniya na 
kaniyang isinugo. 
30 Sinabi nila samakatuwid sa 
kaniya, Ano bang tanda ang 
ipapakita mo kung gayon, upan, 
makita nawa namin, a 
sampalatayanan ka? ano ba ang 
Da ginagawa? o 

1 g aming mga ninuno ay 
kumain ng mana sa ilang, gaya 
ng ito ay nasusulat, Siya ay 
NAg UPay sa kanila ng tinapay 
mula sa langit upang makain. 
32 Sa gayon si Jesus ag nagsabi 
sa kanila, Katotohanang, 
katotohanang, sinasabi ko sa 
inyo, Hindi si Moises ang 
nagbigay sa inyo ng tinapay na 
iyon na mula sa langit, 

atapuwa't ang aking Ama ang 
nagbibigay sa inyo ng tunay na 
tinapay na mula sa langit. 
33 Sapagka't ang tinapay ng 
Diyos ay siya na bumaba mula sa 
langit, at nagbibigay ng buhay sa 
sanlibutan. Niya 
34 Sa gayon ay sinabi nila sa 
kaniya, Panginoon, palagiang 
ibigay sa amin ang tinapay na 


14 


ito. 

35 At si Jesus ay nagsabi sa 
kanila, Ako ang tinapay ng 
buhay: siya na lumalapit sa akin 
ay hindi kailanman magugutom, 
at siya na nananampalataya sa 
akin ay hindi kailanman 
mauuhaw. I 

36 Datapuwa't sinasabi ko sa 
inyo, Nakita ninyo rin ako, at 
hindi nanampalataya. 

37 Lahat ng ibinibigay ng Ama 
sa akin ay lalapit sa akin, at niya 
na lumalapit sa akin ay hindi ko 
kailan man itataboy. 

38 Sapagka't ako ay bumaba 
mula sa langit, hindi upang gawin 
ang aking sariling kalooban, 
kundi ang kalooban niya na 
nagsugo sa akin. 

39 At ito ang kalooban ng Ama 
na nagsugo sa akin, na sa lahat 
ng kaniyang naibigay sa akin ay 
hindi ko dapat maiwala ang 
sinuman, kundi dapat ibangon 
itong muli sa Ca araw. 

40 At ito ang kalooban niya na 
nagsugo sa akin, na ang bawa't 
isa na nakakakita sa Anak, at 
sumasampalataya sa kaniya, 
nawa ay magkaroon ng walang- 
hanggang buhay: at ibabangon 
ko siya sa huling araw. 

41 g mba Judio sa gayon ay 
nagbulung-bulungan tungkol sa 
kaniya, dahil sinabi niya, Ako 
ang tinapay na bumaba mula sa 


nai taatalia Rada Ka 
42 At sinabi nila, Hindi ba ito si 
Jesus, ang anak ni Jose, na ang 
kaniyang ama atina ay nakikilala 
natin? paano ba ito kung gayon 
na sinabi niya, Ako ay bumaba 
mula sa langit? I 
Si Jesus samakatuwid ay 
sumagot at sinabi sa kanila, 
Huwag magbulung-bulungan sa 
inyong mga sarili. 
44 Walang tao na makalalapit sa 
akin, maliban na dalhin siya ng 


JUAN6 


Ama na nagsugo sa akin: at 
ibabangon ko siyasa huling araw. 
45 Ito ay nasusulat sa mga 
propeta, At silang lahat ay 
matuturuan ng Diyos. Bawa't tao 
samakatuwid na nakarinig, at 
natuto mula sa Ama, ay 
lumalapit sa akin. 

46 Hindi sa ang sinumang tao ay 
nakakita sa Ama, maliban siya 
na mula sa Diyos, nakita na niya 
ang Ama. 

47 Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sainyo, Siya 
na nananampalataya sa akin ay 
may walang-hanggang buhay. 
48 Ako yaong tinapay ng buhay. 
49 Ang inyong mga ninuno ay 
kumain ng mana sa ilang, at mga 
namatay. 

50 Ito ang tinapay na bumaba 
mula sa langit, upang ang tao 
nawa ay makakain nito, at 
huwag mamatay. I 

51 Ako ang buhay na tinapay na 
bumaba mula sa langit: kung 
ang sinumang tao ang kumain 
ng tinapay naito, ay mabubuhay 
siya magpakailan man: at ang 
tinapay na IDIOIHAN: ko ay ang 
aking laman, naibibigay ko para 
sa ikabubuhay ng sanlibutan. 
52 Ang mga Tadi samakatuwid 
aynagtalo sa kanilang mga sarili, 
na sinasabing, Paano kaya 
maibibigay ng taong ito sa atin 
ang kaniyang laman upang 
makain? I . 
53 Sa gayon si Jesus ay nagsabi 
sa kanila, Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sa inyo, 
Maliban na kainin ninyo ang 
laman ng Anak ng tao, at inumin 
ang kaniyang dugo, ay wala 
kayong buhay sa inyo. 

54 Sinuman ang kumakain ng 
aking laman, at umiinom ng 
aking dugo, ay may walang- 
hanggang Pulag: at aking 
ibabangon siya sa huling araw. 


15 


55 Sapagka't ang aking laman 
ay pagkaing tunay, at ang aking 
dugo ay inuming tunay. I 
56 Siya na kumakain ng aking 
laman, at umiinom ng akin 
dugo, ay nananahan sa akin, a 
ako ay sa kaniya. 
57 Gaya ng ang buhay na Ama 
ay isinugo ako, at ako ay 
nabubuhay sa pamamagitan ng 
a:gayondinsiyana kumakain 
sa akin, sama-katuwid siya ay 
mabubuhay sa pamamagitan ko. 
58 Ito yaong tinapay na bumaba 
mula sa langit: hindi gaya ng 
inyong mga ninuno na kumain 
ng mana, at mga namatay: siya 
na kumakain ng tinapay na ito 
ay mabubuhay magpakailan 
man. I 
59 Ang mga bagay na ito ay 
sinabi niya sa sinagoga, habang 
siya Ga sa Capernaum. 
60 arami samakatuwid sa 
kaniyang mga disipulo, nang 
marinig nila ito, ang nagsabing, 
to ay isang mabigat na 
pananalita, sino ba. ang 
makakaunawa nito? 
61 Nang malaman ni Jesus sa 
kaniyang sarili na ang mga 
disipulo niya ay nagbulung- 
bulungan tungkol dito, ay sinabi 
oh ka 'sa kanila, Ito 
nakatitisod sa inyo? 
62 Ano at kung inyong makikita 
ang Anak ng tao na aakyat kung 
saan siya nang una? I 
63 Ang espiritu ang siyang 
bumubuhay, ang laman ay 
walang-anumang pakinabang: 
angmga salitanaakingsinasalita 
sainyo, ang mga ito ay espiritu, 
at ang mga ito ay buhay. 
64 Datapuwa't mayroong ilan sa 
inyo nahindisuma-sampalataya. 
Sapagka't alam ni Jesus mula sa 
pasimula kung sino sila na hindi 
nanampalataya, at kung sino ang 
dapat magkakanulo sa kaniya. 


ba ay 


JUAN7 


65 At sinabi niya, Samakatuwid 
sinabi ko sa inyo, na walang tao 
ang makalalapit sa akin, maliban 
na ito ay ibinigay sa kaniya ng 


n, a. 
66 Mula sa panahong iyon ay 
marami sa kaniyang mgadisipulo 
ang lumayo, at hindi na lumakad 
na kasama niya. , 
67 Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa 
labindalawa, Kayo rin ba ay 
lalayo? I I ! 
68 Sa B2 on ay sinagot siya ni 
Simon Cole Panginoon, kanino 
kami magpupunta? taglay mo 
ang mga salita ng walang- 
hanggang buhay. 
69 Atkamiay nananam-palataya 
at nakatitiyak na ikaw ay ang 
Na ang Anak ng buhay na 
iyos. 
70 Sinagot sila ni Jesus, Hindi ba 
pinili ko kayong labindalawa, at 
Isa sa inyo ay isang diyablo? 
71 Tinukoy niya si Judas 
Iscariote na anak ni Simon: 
sapagka't siya ito na dapat 
magkakanulo sa kaniya, na isa 
sa labindalawa. 


KAPITULO 7 

PagsaTorob ng mga 

bagay na ito ay naglakad si 
Jesus sa Galilea: sapagka't hindi 
siya nagnais lumakad sa Judea, 
dahil sinikap siyang patayin ng 
mga Judio. I 

Ngayon ang kapistahan ng 
mga Judio sa mga tabernakulo 
ay malapit na. I 
3 Sinabi samakatuwid sa kaniya 
ng NAAN mga kapatid, 

malis ka mula rito, at pumunta 

sa Judea, upang ang mga disipulo 
mo rin nawa ay makita ang mga 
gawa na iyong ginagawa. 
4 Sapagka't walang taong 
makapaglilihim ng kanyang 
ginagawa, at siya mismo ay 
nagnanais na makilala nang 


16 


hayagan. Kung ginagawa mo 
ang mga bagay na ito, ay ipakita 
gng ayan sarili sa sanlibutan. 
Bb apagl a't pati ang kaniyan 
mga apatid ay, hindi 
nanampalataya sa kaniya. 
6 Sa gayon ay nagsabi si Jesus sa 
kanila, Ang aking panahon a 
hindi pa dumarating: nguni't 
ang inyong panahon ay laging 
handa. [ 
7 Hindi maaaring mamuhi sa 
inyo ang sanlibutan, datapuwa't 
kinamumuhian ako nito, dahil 
ako ay nagpapatotoo tungkol 
dito, na ang mga gawa nito ay 
masasama. I 
8 Umakyat kayo sa kapistahang 
ito: Hindi muna ako aakyat sa 
api ito, sapagkat ang 
aking panahon ay hindi pa lubos 
na pUAralina , 
9 Nang masabi niya ang mga 
salitang ito sa kanila, ay 
nanatilipa siya sa Galilea. 
10 |Datapuwa't nang pumunta 
na ang kaniyang mga kapatid, sa 
payon ay pumunta din siya sa 
apistahan, hindi nang HA YARD. 
kundi gaya ng ito ay sa lihim. 


11 Sa gayon ay hinanap siya n. 
mga Na io sa kapistahan, a 
sinabi, Nasaan ba siya? I 
12 At nagkaroon ng maraming 
bulung-bulungan sa gitna ng mga 
tao palang ol sa kaniya: 
sapagka't angilanay nagsabi, 
Siya ay isang mabuting tao: a 
mga iiba ay nagsabi, Hindi, kundi 
siya ay nanlilinlang ng mga tao. 
13 Capran ay NG ANG tao na 
nagsalita nang hayagan tungkol 
sa kaniya dahil sa takot sa mga 
Judio. 

14 | Ngayon nang nasa 
kalagitnaan ng kapistahan si 
Jesus ay umakyat sa templo, at 
nagturo. , 

15 At ang mga Judio ay 
namangha, na sinasabing, 


JUAN7 


Papaanong nalalaman ng taon 
ito ang mga sulat, na hindi 
kailanman nag-aral? I 
16 Si Jesus ayapampot sakanila, 
at nagsabi aking doktrina 
ay hindi akin, kundi sa kaniya 
na nagsugo sa akin. 
17 Kung gagawin ng sinumang 
tao ang kaniyang kalooban, ay 
malalaman niya ang doktrina, 
kung ito ay sa Diyos, o kung ako 
ay ma sa aking sarili. 
18 Siya na nagsasalita sa 
NOpiyoNa sarili ay TAGGAIAHOD 
ng kaniyang sariling kaluwal- 
hatian: datapuwa't siya na 
naghahanap ng kaluwalhatian 
niya na nagsugo sa kaniya, siya 
rin ay totoo, at walang di- 
agkamatuwid na nasa sa 
aniya. 
19 Hindi ba si Moises an 
nagbigay sa inyo ng batas, a 
payunman ay wala sa inyong 
umutupad sa batas? Bakit ba 
kayo nagsisikap na patayin ako? 
20 Ang mga tao ay sumagot at 
nagsabi, Ikaw ay may diyablo: 
sino ba ang nag-sisikap na 
atayin ka? Ai 
1 Si Jesus ay sumagot at sinabi 
sa kanila, Ako ay na Ppawa ng 
isang gawa, at kayong lahat ay 
o na | 
22 Si Moises samakatuwid ay 
ibinigay sa inyo ang pagtutuli, 
(hindi dahil ito ay kay Moises, 
kundisa Ha ninuno,) at kayo sa 
araw ng sabbath ay tinutuli ang 
ia aki... 
23 Kung ang isang tao sa araw 
ng sabbath ay tumatanggap ng 
pagtumak. Waa ang batas ni 
o1ses ay hindi dapat malabag, 
kayo ba ay nagagalit sa akin, 
dal nagawa ko ang isang tao na 
lubos na magaling sa araw ng 
sabbath? 
24 Huwag humatol ayon sa 
hitsura, kundi humatol ng 


17 


matuwid na paghatol. 

25 Sa gayon ay sinabi ng ilan sa 
kanila sa Jerusalem, Hindi ba 
ito siya, na hinahanapnila upang 
pata in? I I 

6 Nguni't, narito, siya ay 
nagsasalita nang may kata- 
pangan, at sila ay nagsasalita ng 
walang-anuman sa kaniya. 
Nalalaman bang tunay ng mga 
pugung na ito ang mismong 

risto? 

27 Gayunman ay aming kilala 
ang taong ito kung taga saan 
siya: datapuwa't kapag ang Cristo 
ay dumating, walang fao na 
makaaalam kung taga saan siya. 
28 Sa gayon ay sumigaw si Jesus 
sa templo habang siya ay 
nagtuturo, na sinasabing, Kayo 
ay kapuwa nakikilala ako, at 
nalalaman ninyo kung taga saan 
ako: at ako ay hindi dumating sa 
aking sarili, kundi siya na 
nagsugo saakin ay totoo, na hindi 
ninyo nakikilala. : 

29 Nguni't nakikilala ko siya: 
sapagka't ako ay mula sa kaniya, 
at siya ang nagsugo sa akin. 

30 Sa gayon ay nagsikap sila na 
hulihin siya: nguni't walang 
taong sumunggab sa kaniya, 
dahil ang kaniyang oras ay hindi 

a dumarating. 

1 At marami sa mga tao ang 
nanampalataya sa kaniya, at 
nagsabing, Kapag ang Cristo ay 
dumating, gagawa ba siya ng 
mas maraming mga himala 
kaysa sa mga ito na nagawa na 
ng taong ito? , 
32 ]Narinig ng mga Fariseo na 
ang mga tao ay nagbulung- 
bulungan ng payong mga bagay 
panga sa kaniya, at ang mga 

ariseo at ang punong mga 
saserdote ay nagpadala ng mga 
tagapaglingkod upang hulihin 
siya 


33 Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa 


JUAN 8 


kanila, Ako ay makakasama 
ninyo sa kaunting panahon pa, 
at pagkatapos ay pupunta ako sa 
kaniya na nagsugo sa akin. 
34 Kayo ay maghahanap sa akin, 
at hindi ako masusum-pungan: 
at kung nasaan ako, doon ay 
hindi kayo makararating. 

35 Sa gayon sinabi ng mga Judio 
sa kanilang sarili, Saan ba siya 
pupunta, upang hindi tayo 
makasusumpong sa kaniya? 
pupunta ba siya sa mga 
nakakalatsagitna ng mga Gentil, 
at tuturuan ang mga Gentil? 
36 Anong paraan Ha pananalita 
ito na kaniyang sinabi, Kayo ay 
HSGGa NANA sa akin, at hindi 
makasusumpong sa akin: at kun, 
saan ako naroroon, doon ay hindi 
kayo makapupunta? : 

37 Sa huling araw, iyong 
dakilang araw ng kapistahan, si 
Jesus ay tumayo at sumigaw, na 
nagsasabing, Kung ang 
sinumang tao ay mauhaw, 
hayaan siyang lumapit sa akin, 
at uminom. 

38 Siya na nananampalataya sa 
akin, gaya ng nasabi ng 
kasulatan, mula sa kaniyang 
panloob na pagkatao ay dadaloy 
ang mga ilog ng buhay na tubig. 
39 ( guni't ito ay sinalita niya 
tungkol sa Espiritu, na sila na 
nananampalataya sa kaniya ay 
dapatma anagaP: papagan t ang 
Espiritung Banal ay hindi pa 
naibibigay, dahilsi Jesus ay hindi 
pa naluluwalhati. 

40 JMarami sa mga tao 
samakatuwid, nang marinig nila 
ang pananalitang ito, ay 
nagsabing, Sa katotohanan ito 
ay ang Propeta. f 

41 Ang iba ay nagsabing, Ito ay 
ang Cristo. nit ang ilan ay 
nagsabing, g Cristo ba a 
manggagaling mula sa Galilea? 
42 Hindi ba ang kasulatan ang 


18 


nagsabi, Na ang Cristo a 

manggagaling sa binhi ni David, 
at mula sa Payo ng Betlehem 
kung saan si David ay nagmula? 
43 8 Kaya nagkaroon ng 
pagkakabaha-bahagi sa gitna ng 
mga tao dahil sa kaniya. f 
44 At ilan sa kanila ang humuli 
sana sa kaniya, datapuwa't 
walang taong sumunggab sa 


aniya. 
45 Sa gayon ay dumating ang 
mga KaGapaHinekon sa punon 
mga saserdote at mga Fariseo: a 
sila ay nagsabi sa kanila, Bakit 
ba hindi ninyo siya nadala? 
46 Ang mga tagapaglingkod ay 
sumagot, Wala pang taong 
nagsalita nakatulad ng taong ito. 
47 Sa 1 payon ay sumagot sila na 
mga Fariseo, Kayo rin ba ay 
nalinlang? 
48 May sinuman ba sa mga 
pinuno o sa mga Fariseo ang 
nanampalataya sa kaniya? 
49 Nguni't ang mga taong ito na 
hindi nakaaalam sa batas ay 
18INnumpa. 
50 Si Nicodemo ay nagsabi sa 
kanila, (siya HA Uma Jesus 
nang gabi, na isa sa kanila,) 
51 atin bang batas ay 
humahatol sa sinumang tao, bago 
siya nito Mapa SIAgan. at 
malaman kung ano ang kaniyang 
gina awa? MO 

2 Sila ay sumagot at sinabi sa 
kaniya, Ikaw rin ba ay taga- 
Galilea? Magsaliksik, at tingnan: 
sapagka't mula sa Galilea ay 
walang lumilitaw na propeta. 
53 At ang bawa't tao ay umuwi 
sa kaniyang sariling bahay. 


KAPITULO 8 
SI JESUS ay nagpunta sa 
bundok ng mga Olivo. 


2 At pagka bukang-liwayway ay 
muli siyang nagpunta sa templo, 
at lahat ng mga tao ay lumapit sa 


JUAN 8 


kaniya, at siya ay naupo, at 
tinuruan sila. 

3 At ang mga eskriba at mga 
Fariseo ay nagdala sa kaniya ng 


isang babaeng nahuli sa 
pangangalunya, at mang 
mailagay nila siya sa 


kalagitnaan, I 
4 Ay nagsabi sila sa kaniya, 
Guro, ang babaing ito ay nahuli 
sa pangangalunya, sa mismong 
pasaana I 

gayon si Moises sa batas ay 
nag-utos sa amin, na ang ganito 
ay dapat mabato: nguni't ano ba 
ang masasabi mo? 
6 Ito ay sinabi nila, na tinutukso 
siya, upang sila nawa ay may 
ipaparatang sa kaniya. Subali't 
si Jesus ay tumungo, at sa 
pamamagitan ng kaniyang daliri 
ay sumulat sa lupa, na parang 
hindi niya sila narinig. 
7 Kaya nang sila ay magpabalay 
ng pagtatanong sa kaniya, 
iniunat niya ang kaniyang sarili, 
at sinabi sa kanila, Siya na 
walang kasalanan sa inyo, ay 
hayaan siyang unang bumato sa 
kaniya. 
8 At muli siyang tumungo, at 
sumulat sa lupa....ocd 
9 At sila na nakarinig nito, na 
nausig ng kanilang sariling 
budhi, ay nagsilabas na isa-isa, 
nagsimula sa pinakamatanda, 
maging hang-gang sa huli: at si 
Jesus ay naiwang mag-isa, at 
ang babae na nakatayo sa 
kalagitnaan. I 
10 Nang maiunat ni Jesus ang 
ang sarili, atwalang nakita 
i ang babae, ay nagsabi siya 
sa kaniya, Babae, nasaan ba sila 
na iyong mga tagabintang? wala 
bang taong humatol sa iyo? 
11 Siya ay nagsabi, Walang 
sinuman, Panginoon. At sinabi 
ni Jesus sa kaniya, Ni hindi rin 
ako humahatol sa iyo: humayo 


kani 
kun 


19 


ka, at huwag nang magkasala 


pa. 

12 [Sa gayon ay nagsalita si Jesus 
na muli sa kanila, na sinasabing, 
Ako ang liwanag ng sanlibutan: 
siyanasumu- sunod sa akin 
ay hindi lala-kad sa kadiliman, 
kundi magka-karoon ng liwanag 


ng buhay. I 
1 A mga Fariseo 
samakatuwid ay nagsabi sa 
kaniya, Ikaw ay nagpapatotoo 
sa Nga : sarili, ang iyong patotoo 
ay hindi totoo. BN 
14 Si Jesus ay sumagot at sinabi 
sa kanila, Bagama't ako ay 
nagpapatotoo sa aking saril:, 
gayunman ang aking patotoo ay 
totoo, “sapagka't nalalaman ko 
kung saan ako nanggaling, at 
kungsaan ako pupunta, data- 
uwa't hindi ninyo masasabi 
ung saan ako nanggaling, at 
kung saan ako Pupusta. 
15 Kayo ay humahatol ayon sa 
laman, ako ay hindi humahatol 
sa kanino man. 
16 At gayunman kung ako ay 
humahatol, AE paghatol 
ay totoo: sapagka't ako ay hindi 
nag-iisa, kundi ako at ang Ama 
na nagsugo sa akin. : 
17 Ito rin ay nasusulat sa inyong 
batas, na ang patotoo ng 
dalawang tao ay totoo. 
18 Ako ayisa na nagpapatotoo sa 
aking sarili, at ang a na 
nagsugo sa akin ay nagpapatotoo 
sa akin. : 
19 Sa gayon ay sinabi nila sa 
kaniya, Nasaan ba ang son 
Ama? Si Jesus SA LUHaBaG indi 
ninyo akonakikilala, ni ang aking 
Ama: 5 kung ako ay inyong 
nakilala, ay dapat din ninyong 
nakilalaang aking Ama... od 
20 Ang mga salitang ito ay sinabi 
ni Jesus sa ingatang-yaman, 
habang siya ay nagtuturo sa 
templo: at walang taong 


JUAN 8 


sumunggab sa kaniya, papansal 
ang kaniyang oras ay hindi pa 
dumarating. a Ga aaa 
21 Sa gayon ay muling sinabi ni 
Jesus sa kanila, Ako ay pupunta 
sa aking daan, at hahanapin 
ninyo ako, at mamamatay sa 
inyong mga kasalanan: kun 
saan ako pupunta, kayo ay hindi 
makapupunta. 3.3. 

22 Sa Bayon ay sinabi ng mga 
Judio, Papatayin ba niya ang 
kaniyang sarili? dahilsinabiniya, 
Kung saan ako pupunta, ay hindi 
kayo makapupunta. 

23 At sinabi a sa kanila, Kayo 
ay mula saibaba, ako ay mula sa 
itaas: kayo ay sa sanlibutang ito, 
ako ay hindi sa sanlibutang ito. 
24 Sinabi ko samakatuwid sa 
inyo, na kayo ay pagana 
inyong mga kasalanan: sapagka't 
kung 5 kayo ay. hindi 
sumasampalataya naakoay siya, 
kayo ay mamamatay sa inyong 
mga kasalanan... 

25 Sa gayon ay sinabi nila sa 
kaniya, Sino ka ba? At si Jesus 
ay nagsabi sa kanila, Maging siya 
rin na aking sinabi sa inyo mula 
sa pasimula. [ 

26 Ako ay may maraming mga 
bagay na sasabihin at hahatulan 
sa Niyo: subali't siya na nagsugo 
sa akin ay totoo, at ako ay 
nagsasalita sa sanlibutan ng mga 
bagay na iyon na aking narinig 
sa kaniya. 

27 Hindi nila naunawaan na siya 
ika sa kanila tungkol sa 


a 
'“t 


a. 
28 Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa 
kanila, Kapag naitaas na ninyo 
ank aaa ng tao, sa gayon ay 
makikilala ninyo na ako ay siya, 
at na ako ay walang-anuman 
ginagawa sa aking sarili, kundi 
gaya ng naituro ng aking Ama sa 

n, ay nagsasalita ako ng mga 
bagay na ito. 


20 


29 At siya na nagsugo sa akin ay 
kasama ko: hindi ako iniwang 
nag-iisa ng Ama, sapagka't paba 
kong ginagawa ang mga bagay 
na iyon na nakalulugod sa 
kaniya. I Ha 
30 Habang sinasabiniya ang mga 
salitang 1to, ay marami ang 
sumampalataya sa ka a 
31 Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa 
mga Judiong iyon. na 
sumampalataya sakaniya, Kung 
kayo ay magpapatuloy sa aking 
salita, sa gayon ay sa katunayan 
kayo ang aking mga disipulo, 
32 At makikilala ninyo ang 
katotohanan, at ang katoto- 
hanan ang magpapalaya sainyo. 
33 fSila ay sumagot sa kaniya, 
Kami ay binhi ni Abraham, at 
hindi kailanman napaalipin sa 
sinumang tao: paano bang 
sinasabi mo, Kayo ay magiging 
malaya? I 
34 Si Jesus ay sumagot sa kanila, 
Katotohanang, katotohanang, 
sinasabi ko sa inyo, Sinuman ang 
Unagawa ng kasalanan ay 
ingkod ng kasalanan. 
35 At an8. lingkod ay hindi 
nananatili sa bahay mag- 
pakailan man: kundi ang Ana 
ay nananatili magpakailan 
man. 
36 Kung ang Anak 
samakatuwid ang magpapalaya 
sa inyo, kayo ay magiging 
malayang tunay. 
37 Nalalaman ko na kayo ay an 
mga binhi ni Abraham, nguni't 
sinisikap ninyong patayin ako, 
dahil ang aking salita ay walang 
lugar sa inyo. I I 
38 Aking sinasabi yaong aking 
nakita sa aking Ama: at inyong 
ginagawa yaong inyong nakita 
sa inyong ama. 
39 Sila ay sumagot at sinabi sa 
kaniya, Si Abraham ang aming 
ama. Nagsabi si Jesus sa kanila, 


JUAN 8 


Kung kayo nga ay ang mga anak 
ni Abraham, gagawin ninyo ang 
Va kawa ni Abraham. 
4 atapuwa't ngayon ay 
sinisikap ninyong patayin ako, 
isang tao na nagsabi sa inyo ng 
katotohanan, na narinig ko sa 
Diyos: ito ay hindi ginawa ni 
braham. 
41 Kayo ay gumagawa ng mga 
gawain ng IORE ama. Sa gayon 
ay sinabinila sa kaniya, Kami a 
hindiipinanganak sa pakikiapid, 
ami ay may iisang Ama, 
samakatuwid ang Diyos. 
42 Sinabi ni Jesus sa kanila, Kung 
ang Diyos ang inyong Ama, 
iibigin ninyo ako: sapagka't ako 
ay nagmula at nanggaling sa 
1yos, ni hindi ako dumating sa 
aking sarili, kundi siya ang 
nagsugo sa akin. 
43 Bakit ba hindi ninyo 
nauunawaan ang on 
ananalita? samakatuwid dahi 
indi ninyo marinig ang aking 
salita. : 
44 Kayo ay sa inyong amang 
diyablo, at ang mga pitanginyong 
ama ay inyong gagawin. Siya ay 
isang mamamatay-tao mula sa 
asimula, at hindi nanatili sa 
atotohanan, dahil walang 
katotohanan sa kaniya. Kapag 
siya ay nagsasalita ng isang 
kasinungalingan, siya ay 
nagsasalita sa, kaniyang 
sarili:sapagka't siya ay isang 
sinungaling, at ang ama nito. 
45 At dahil sinasabi ko sa inyo 
ang katotohanan, ay hindi kayo 
sumasampalataya sa akin. 
46 Sino ba sa inyo an 
makasusumbat sa akin tungkol 
sa kasalanan? At kung sinasabi 
ko ang katotohanan, bakit ba 
kayo hindi sumasampalataya sa 
akin? . 
47 Siya na sumasa Diyos ay 
nakikinig sa mga salita ng Diyos: 


21 


sao samakatuwid aa 
nakikinig sa mga ito, dahil kayo 
ay hindi sa Diyos. 

48 Sa gayon ay sumagot anG Kapa 
Judio, at sinabi sa kaniya, Hindi 
ba sinasabi naming mabuti na 
ikaw ay isang Samaritano, at 
mayroong diyablo? 


49 Si Jesus ay sumagot, Wala 
akon diyablo: kundi pinara- 
rangalan ko ang aking a, at 


ako ay inyong sinisiraang-puri. 
50 At hindi ko hinahanap ang 
aking sariling kaluwalhatian: 
mayroong isa na humahanap at 
humahatol. 
51 Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sainyo, Kung 
ang isang tao ay tumutupad sa 
aking panana-lita, ay hindi siya 
kailanman makakakita ng 
kamatayan. ga 
52 Sa gayon ay sinabi ng mga 
Judio sa kaniya, Ngayon ay 
nalalaman namin na ikaw ay 
may diyablo. Si Abraham ay 
patay na, at ang mga propeta, at 
sinasabi mong, Kung ang isang 
tao ay tumutupad ng. aking 
ananalita, a hindi siya 
ailanman makakatikim ng 
kamatayan. Da H 
53 Ikaw ba ay higit na dakila 
kaysa sa aming amang si 
Abraham, na patay na? at ang 
mga propeta ay patay na: sino ba 
ipinalalagay mo sa iyong sarili? 
4 Si Jesus ay sumagot, Kung 
pinararangalan ko ang aking 
sarili, ang karangalan ko ay 
walang-anuman: ang aking Ama 
ang siyang nagpaparangal sa 
akin, na sa kaniya ay sinasabi 
ninyo, na siya ang inyong Diyos: 
55 Gayunman kayo ay hindi 
nakakilala sa kaniya, nguni't 
nakikilala ko siya: at kung 
sasabihin kong, hindi ko siya 
nakikilala, ako ay magigingisang 
sinungaling na katulad ninyo: 


JUAN9 


LALApUWA. nakikilala ko siya, at 
tinutupad ang kaniyang 
paa ita. , 

6 Anginyong amang si Abraham 
ay nagalak na makita ang akin 
araw: at nakita niya ito, a 
natuwa. : , 

57 Sa gayon ay sinabi ng mga 
Judio sa kaniya, Ikaw ay hindi 
pa limampung taong gulang, at 
1yo na bang nakita si Abraham? 

8 Si Jesus ay nagsabi sa kanila, 

Katotohanang, katotohanang, 
sinasabi ko sa inyo, Bago pa si 
Abraham ay, ako na nga. 
59 Sa gayon ay dumampot sila ng 
mga bato upang ihagis sa kaniya: 
datapuwa't itinago ni Jesus ang 
kaniyang sarili, at lumabas mula 
sa templo, na nagdaan sa 
kalagitnaan nila, at gayon 
nakalampas. 


KAPITULO 9 

Ad habang si Jesus ay 

kdumadaan, ay nakakitasiya 
ng isang taong bulag mula nang 
siya ay isilang. 
2 At tinanong siya ng kaniyang 
mga disipulo, na sinasabing, 
Guro, sino ba ang nagkasala, ang 
taong ito, o ang kaniyang mga 
magulang, upang siya ay 
pas anak na bulag? 

Si Jesus ay sumagot, Hindi ang 
taong ito ang nagkasala, ni an, 
kaniyang mga magulang: kundi 
upang ang mga gawa ng Diyos ay 
dapat IHAGInE ayag sa kaniya. 
4 Dapat kong gawin ang mga 
gawa niya na nagsugo sa akin, 
UA NAN ang gabi ay 
dumarating, kapag walang taong 
makagagawa. 

5 nam AnLalAnE ako ay nasa 
sanlibutan, ay ako ang liwanag 
ng sanlibutan. 

6 Nang masabi niya ang gayon, 
ay dumura siya sa lupa, at 
gumawa ng luwa sa 


22 


pinagduraan, at pinahiran niya 
ng luwad ang mga mata ng 
taong bulag, I 
7 At sinabi sa kaniya, Humayo 
ka, maghugas sa tipunang-tubig 
ng Siloe, (na sa paniamapian ng 
pagpapakauagan ay, Isinugo. 
iya ay humayo sa kaniyang 
daan samakatuwid, at naghugas, 
at nagbalik na nakakakita. 
8 Ang mga kapitbahay 
samakatuwid, at sila na nang 
una ay nakakita sa aan O na 
siya ay bulag, ay nagsabing, Hindi 
ba ito siya na nauupo at 
a : 
9 Ang ilan ay nagsabing, Ito nga 
siya: ang iba ay nagsabing, Siya 
ay kamukha niya: nguni't sinabi 
niya, Ako nga siya... 3232O.ocd/ 
10 Samakatuwid ay sinabi nila 
sa kaniya, Paano ba na ang mga 
mata mo ay naidilat? I 
11 Siyaay sumagot atnagsabing, 
Isang taong tinatawag na Jesus 
ang gumawa ng luwad, at 
pinahiran a a mga mata, 
at sinabi sa akin, Humayo ka sa 
tipunang-tubig ng Siloe, at 
maghugas: at ako ay humayo at 
naghugas, at ako ay tumanggap 
ng paningin. KA 
12 Sa gayon ay sinabi nila sa 
kaniya, Nasaan ba siya? Sinabi 
Diya Hindi ko alam. I 
1 fDinala nila sa mga Fariseo 
"ye na noong una by bulag. 
14 Atito ay ang araw ng sabbath 
nang gawin ni Jesus ang luwad, 
at pinadilat ang kaniyang mga 
mata. Mi 
15 Sa gayon ay muli rin siyang 


tinanong ng mga Fariseo kung 
paano niya natanggap ang 
aniyang paningin. Sinabi niya 


sa kanila, Siya ay naglagay ng 
luwad sa aking mga mata, at ako 
ay NAKAUEON at nakakita. 

16 lan sa mga Fariseo 
samakatuwid ang nagsabi, Ang 


JUAN 9 


taong ito ay hindi sa Diyos, dahil 
hindi niya UUUiBaG ang araw 
ng sabbath. Ang iba ay HAGkab 
Paano ba na ang isang taong 
makasalanan ay Aa 
ng payong mga himala? At 
nagkaroon ng pagkakabaha- 
ba API ang kalagitnaan. 
17 Muli nilang sinabi sa taong 
bulag, Ano ba ang masasabi mo 
tungkol sa kaniya, na siyan, 
nagpadilat ng iyong mga mata? 
Sinabi niya, Siya ay isang 
ropeta. i 

8 Datapuwa't hindi naniwala 
ang mga Judio patungkol sa 
kaniya, na siya ay naging bulag, 
at tinanggap ang kaniyang 
paningin, hanggang sa tinawag 
nila ang mga magulang niya na 
nakatanggap ng kaniyang 


Paa I I 
9 At tinanong nila sila, na 


sinasabing, Ito ba ang inyong 
lalaking anak, na sinasabi 
ninyong isinilang na bulag? 
paano nga ba na siya ngayon ay 
nakakakita? 
20 Ang kaniyang mga magulang 
ay sumagot sakanila at sinabing, 
alalaman namin naito ay aming 
lalaking anak, at na siya ay 
isinilang na bulag: 
21 Nguni't sa pamamagitan ng 
kung anong paraan siya 
nakakakita ngayon, ay hindi 
namin nalalaman: o kung sino 
ang nagpadilat ng kaniyang mga 
mata, ay hindi namin nalalaman: 
siya ay nasa hustong gulang na, 
tanungin siya: “ia “ang 
ia para sa kaniyang 
sarili. [ 
22 Ang mga salitang ito ay sinabi 
ng kaniyang mga magulang, 
dahil kinatatakutan nila ang 
mga Judio: sapagka't ang mga 
Judio ay nagkaisa na, na kung 
sinumang tao ang magpahayag 
na siya ayang Cristo, ay dapat 


23 


siyang mapalayas mula sa 
sinagoga. Mana 
23 Samakatuwid ay sinabi ng 
kaniyang mga magulang, Siya 
ay nasa hustong gulang na, 
tanungin siya. Ka 
24 Sa gayon ay muli nilang 
tinawag ang taong naging bulag, 
at sinabi sa kaniya, Ibigay sa 
Diyos ang kapurihan: nalalaman 
naming ang taong ito ay isang 
makasalanan. f 
25 Siya ay sumagot at nagsabing, 
Maging siya man ana isang 
makasalanan o hindi, hindi ko 
nalalaman: iisang bagay ang 
aking nalalaman, na, yamang 
ako ay nabulag, ngayon ako ay 
nakakakita. PANG 
26 Sa gayon ay muli nilang sinabi 
sa kaniya, Ano ba ang ginawa 
niya sa 1yo? paano ba niya 
puagla: ang iyong mga mata? 
7 Siya ay sumagot sa kanila, 
Nasabi ko na sa inyo, at kayo ay 
hindi nakinig: sa anong dahilan 
ba ninyo nais marinig itong muli? 
kayorinba ay magiging kaniyang 
mga disipulo? ! 
28 Sa gayon ay inalipusta nila 
siya, at sinabi, Ikaw ay kaniyang 
disipulo, datapuwa't kami ay mga 
disipulo ni Moises. 
29 Nalalaman namin na ang 
Diyos ay nagsalita kay Moises: 
samantalang sa taong ito, ay 
hindi namin nalalaman kung 
mula saan siya galing. PAGA 
30 Ang tao ay sumagot at sinabi 
sa kanila, Bakit naririto ang 
rg kagilagilalas na bagay, na 
hindi ninyo nalalaman kun 
mula saan siya galing, a 
gayunman ay pinadilat niya ang 
ALING mga mata. H 
31 Ngayon ay nalalaman natin 
na ang Diyos ay hindi nakikinig 
sa mga makasalanan: data- 
puwa' kung ang sinumang tao 
ay isang mananamba ng Diyos, 


JUAN 10 


at ginagawa ang kaniyang 
kalooban, ay pinakikinggan niya 


siya. 
33 Mula nang ang sanlibutan ay 
nagsimula ay hindi pa narinig 
na ang sinumang tao ay 
nagpadilat ng mga mata ng isa 
na isinilang na bulag. 3.3.73. 

33 Kung ang taong ito ay hindi sa 
Diyos, ay wala siyang anumang 


Paa awa. Pa 
34 Sila ay sumagot at sinabi sa 
kaniya, Ikaw ay lubos na 


isinilang sa mga kasalanan, at 
tinuturuan mo ba kami? At siya 


ay pionlyaa nila. I 
3o Narinig ni Jesus na siya ay 
pinalayas nila, at nang 


masumpungan niya siya, ay 
sinabi niya sa kaniya, Ikaw ba by 
nananampalataya sa Anak ng 
Diyos? I 
36 Siya ay sumagot at nagsabing, 
Sino ba siya, Panginoon, upang 
ako nawa ay manampalataya sa 
kaniya: I 
37 At sinabi ni Jesus sa kaniya, 
Siya ay kapuwa mo nakita na, at 
siya itong nakikipag-usap sa iyo. 
3g At sinabi niya, Panginoon, 
ako ay nananampalataya. At siya 
ay sinamba niya. 
39 [At sinabi ni Jesus, Sapagka't 
sa paghatol ako ay dumating 
dito sa sanlibutan, upang sila na 
hindi nakakakita nawa ay 
makakita, at upang sila na 
HA nawa ay maging mga 
ulag. 
40 Kt ilan sa mga Fariseo na 
kasama niya ang nakarinig ng 
mga salitang ito, at sinabi sa 
kaniya, Kami ba ay mga bulag 
din? 
41Sinabini Jesus sa kanila, Kung 
kayo ay mga uta, ayo ay 
dapat walang kasalanan: 
datapuwa't ngayon ay sinasabi 
ninyo, Kami ay nakakakita, 
samakatuwid ang inyong 


24 


kasalanan ay nananatili. 


KAPITULO 10 
ATOTOHANANG, 
katotohanang, sinasabi ko 

sainyo, Siya na hindipumapasok 
sa pamamagitan ng pintuan 
tungo sa kulungan ng tupa, 
kundi umaakyat sa ibang 
daanan, ay isa rin siyang 
magnanakaw at isang tulisan. 
2 Datapuwa't siya napumapasok 
sa pamamagitan ng pintuan ay 
are pastol ng mga tupa. 

3 Sa kaniya ang bantay-pinto ay 
nagbubukas, at pinaki-kinggan 
ng mga tupa ang kaniyang tinig: 
at tinatawag niya ang kaniyang 
sariling mga tupa sa pangalan, 
at inaakay sila sa labas. . 

4 At kapag nailabas na niya ang 
kaniyang sariling mga tupa, ay 
pinangungunahan niya sila, at 
ang mga tupa ay sumusunod sa 
Kaniya sapagka't nakikilala nila 
ang kaniyang tinig. : 

5 At hindi nila susundin ang 
isang dayuhan, kundi tatakas 
mula sa ANO sapagka't hindi 
nila nakikilala ang tinig ng mga 
dayuhan. I Nak 

6 Ang parabolang ito ay sinalita 
ni Jesus sa kanila: nguni't hindi 
nilanaunawaan kung anong mga 
bagay ang mga ito na kaniyang 
sinalita sa kanila.....-3-3.|...).d 
7 Sa gayon ay muling sinabi ni 
Jesus sa kanila, Katotohanang, 
katotohanang, sinasabi ko sa 
inyo, Ako ang pintuan ng mga 
upa. 

8 Lahat ng dumating na nauna 
sa akin ay mga magnanakaw at 
Taga tulisan: datapuwa't hindi 
sila Ppsnasan ng mga tupa. 
9 ko ang pintuan: sa 
pamamagitan ko kung ang 
sinumang tao ay papasok, siya 
ay maliligtas, at makapapasok at 
makalalabas, at maka- 


JUAN 10 


susumpong ng pastulan... 
10 Ang magnanakaw ay hindi 
dumarating, kundi upan 
magnakaw, at pumatay, a 
mag-wasak: ako ay dumating 
upa nawa ay magkaroon 
ng buhay, at upang makamtan 
nawa nila ito nang lalong 
masagana. I 
o ang mabuting pastol: 

ibinibigay ng mabuting pastol ang 
kaniyang buhay para sa mga 
tupa. : : 
12 Datapuwa't siya na isang 
upahan, at hindi ang pastol, na 
hindi pag-aari ang mga tupa, ay 
nakikita ang lobo na duma- 
rating, at iniiwan ang mga tupa, 
at tumatakas: at sinusunggaban 
sila ng lobo, at ikinakalat ang 
mga tupa. 
13. Ang upahan ay tumatakas, 
dahil siya ay isang upahan, at 
hindi nagmamalasakit para sa 
mga tupa. 
14 Ako ang mabuting pastol, at 
nakikilala ang aking mga tupa, 
at nakikilala ng mga akin. 
15 58 Kung paanong ako ay 
nakikilala ng Ama, ay maging 
gayon ding nakikilala ko ang 

a: at iniaalay ko ang aking 
buhay para sa mga tupa. 
16 At mayroon akong ibang mga 
tupa, na hindi sa kulungang ito: 
sila rin ay dapat kong dalhin, at 
sila ay makikinig sa aking tinig, 
atmagkakaroon ngiisang kawan, 
at iisang pastol. I 
17 Samakatuwid ay iniibig ako 
ng aking Ama, dahil iniaalay ko 
ang aking buhay, upang muli ko 
nawang kunin ito. I 
18 Walang taong kumukuha nito 
mula sa akin, kundi ako ang nag- 
aalay nito mismo. Ako ay may 
kapangyarihan upang ialay ito, 
at ako ay may a 
upang muli itong kunin. Ang 
kautusang ito ay natanggap ko 


25 


mula sa aking Ama. 

19 Nagkaroon muli ng pagka- 
kabahabahagi samakatuwid sa 
gitna ng mga Judio dahil sa mga 
panana itang ito. Z 

0 At marami sa kanila ang 
nagsabing, Siya ay mayroong 
diyablo, at nauulol, bakit ba 
pina igakgan ninyo siya? 

1 Ang mga iba ay nagsabing, 
Ang mga ito ay hindi mga salita 
niya na mayroong aaa 
Maaari ba na ang isang diyablo 
ay magpadilat ng mga mata ng 
bulag. 

22 ]lAt noon sa Jerusalem ay an. 
kapistahan ng pagtatalaga, a 
noon ay NAGEIDAW: 
23 At si Jesus ay naglakad sa 
templo sa portiko ni Solomon. 
24 Sa gayon ay dumating ang 
mga Judio na pumalibot sa 
kaniya, at nagsabi sa kaniya, 
Gaano katagal mo pa ba kami 
pag-aalinlanganin? Kung ikaw 
ang Cristo, sabihin sa amin nang 
maliwanag. I 
25 Si Jesus ay sumagot sa kanila, 
Sinabi ko na sa inyo, at kayo ay 
hindi sumampalataya: ang mga 
gawa na aking ginagawa sa 
pangalan ng aking Ama, ang mga 
1to ay nagpapatotoo sa akin. 
26 Datapuwa't HOO ay hindi 
sumasampalataya, dahil kayo ay 
hindi sa aking mga tupa, gaya 
ng sinabi ko sa inyo. 
27 Ang aking mga tupa ay 
nakikinig sa tinig ko, at 
nakikilalako sila, at sila ay 
sumusunod sa akin: | 
28 Atako ay nagbibigay sa kanila 
na Ai uhay, at 
sila ay hindi kailanman mapapa- 
hamak, ni maaagaw sila ng 
sinumang tao mula sa aking 
amay. 
29 Ang aking Ama, na nagbigay 
sakanilasaakin, ay lalong dakila 
kaysa sa lahat: at walang taong 


JUAN 11 


makakayang agawin sila mula 
sa kamay ng aking Ama. 
30 Ako at ang aking Ama ay iisa. 
31 Sa gayon ang mga Judio ay 
muling kumuha ng mga bato 
upan batuhin siya. l 
32 Si Jesus ay sumagot sa kanila, 
Maraming be mabubuting 
gawa ang aking ipinakita sa inyo 
mula sa aking Ama, dahil sa alin 
ba sa mga gawang iyon ninyo ako 
binabato? l 
33 Ang mga Judio ay sumagot sa 
kaniya, na sinasabing, Hindi ka 
namin binabato dahil. sa isang 
mabuting gawa, kundi dahil sa 
aglapastangan, at dahilsaikaw, 
ilang isang tao, ay ginagawa 
ang sarili mo na Diyos. I 
34 Si Jesus ay sumagot sa kanila, 
Hindi ba ito nasusulat sa inyong 
batas, Sinabi ko, Kayo ay mga 
diyos? I : f 
3b Kung tinawag niya silang 
mga diyos, nasa kanila ang salita 
ng Diyos ay dumating, at ang 
kasulatan ay hindi maaaring 
masira, 
36 Sinasabi ba ninyo sa kaniya, 
na ang Ama ay napaging-banal, 
at isinugo sa sanlibutan, Ikaw 
ay lumalapastangan, dahil sinabi 
kong, Ako ang Anak ng Diyos? 
37 Kung hindi ko ginagawa ang 
mga gawa ng aking Ama, ay 
huwag akong sampalatayanan. 
Datapuwa't kung ginagawa 
ko, bagama't kayo ay hindi 
sumasampalataya sa akin, ay 
nanipalaka magan ang mga gawa: 
upang malaman nawa ninyo, at 
sampalatayanan, na ang Ama ay 
nasaakin, at ako ay nasa kaniya. 
39 Samakatuwid ay muli nilang 
PH ahas hulihin siya: 
atapuwa't siya ay nakatakas 
mula sa kanilang kamay, 
40 At muling humayo sa kabila 
ng Jordan sa lugar kung saan si 
Juan ay unang nagbautismo, at 


Tingnan ang Pahina 48 


Saya ay doon tumira. 

41 At marami ang dumulog sa 
kaniya, at nagsabing, Si Juan ay 
hindi gumawa ng himala: 
datapuwa't ang lahat ng mga 
bagay na sinabi ni Juan sa taong 
ito ay totoo. 

42 At marami ang sumam- 
palataya sa kaniya roon. 


KAPITULO 11 
GAYON isang di-kilalang 
lalaki ang may-sakit, na 
nagngangalang Lazaro, n 
Betania, ang bayan ni Mana a 
ng kapatid niyang si Marta. 
2 (Siya yaong Maria na nagpahid 
sa Panginoon ng ungguwento, 
at nagpunas sa mga paa niya n 
kaniyang buhok, na ang kapati 
niyang si Lazaro ay may-sakit.) 
3 Samakatuwid ang mga 
babaeng kapatid niya ay 
nagpasugo sa, kaniya, na 
sinasabing, Panginoon, masdan, 
ribs na iniibig mo ay may-sakit. 
4 Nang marinig iyon ni Jesus, ay 
sinabi niya, Ang sakit na ito ay 
hindi saikamamatay, kundi para 
sa kaluwalhatian ng Diyos, 
upang ang Anak ng Diyos nawa 
Amana sa pamamgitan 
nito. 
5 Ngayon ay inibig ni Jesus si 
Marta, at ang babaeng kapatid 
niya, at si Lazaro. 
6 Nang marinig niya 
samakatuwid na siya ay may- 
sakit, ay tumigil siya ng 
dalawang araw pa sa lugar ding 
1G kung saan siya ay naroon. 
. Sa gayon pagkatapos noon ay 
sinabi niya sa kaniyang mga 
disipulo, Tayonang mag-puntang 
muli sa Judea. 
8 Ang mga disipulo niya ay 
nagsabi sa kaniya, Guro, nitong 
huli ang mga Judio ay 
nagsumikap na batuhin ka, at 
pupunta ka ba roong muli? 


JUAN 11 


9 Si Jesus ay sumagot, Hindi ba 
mayroong labindalawang oras 
sa isang araw? Kung ang 
sinumang tao ay lumalakad sa 
araw, “ia ay hindi napapatid, 
dahil nakikita niya ang liwanag 
ng sanlibutang ito. I 
10 Datapuwat kung ang isang 
tao ay lumalakad sa gabi, siya ay 
Hapapaad dahilwalang liwanag 
sa kaniya. : 
11 Ang mga bagay na ito ay 
sinabi niya: at pagkatapos noon 
ay sinabi niya sa kanila, Ang 
ating HALONG si Lazaro ay 
natutulog, datapuwa't ako ay 
aalis, upang magising ko siya 
mula sa pagtulog. . I 
12 Sa gayon ay sinabi ng 
kaniyang maga disipulo, 
Panginoon, ung siya ay 
natutulog, siya ay gagaling. 
13 Datapuwa't si Jesus ay 
nagsalita tungkol sa kaniyang 
kamatayan: nguni't inakala nila 
na siya ay nagsalita tungkol sa 
pamamahinga sa pagtulog. 
14 Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa 
kanila nang maliwanag, Si 
Lazaro ay patay na. 
15 At ako ay natutuwa ILANG. 
alang sa inyo na ako ay wala 
roon, sa dahilang upang kayo 
nawa ay manampalataya, gayon 
pa man tayo ay magpunta sa 
ani 


a. 

16 SA gayon ay sinabi ni Tomas, 
na tinatawag na Didimo, sa 
mgakapuwa-disipulo niya, Mag- 
punta rin tayo, upang tayo nawa 
ay mamatay na kasama niya. 
17 Sa gayon nang dumating si 
Jesus, ay nasumpungan niya na 
siya ay naihimlay sa libingan ng 
apat na araw na. : 

18 Ngayon ang Betania ay 
malapit sa Jerusalem, halos 
labinlimang estadio ang layo: 
19 At marami sa mga Judio ang 
lumapit kay Marta at Maria, 


27 


upang aliwin sila patungkol sa 
kanilang lalaking kapatid. 
20 Sa gayon si Marta, sa 
sandaling marinig n yang si 
Jesusay NRARAAa ayhumayo 
at sinalubong siya: datapuwa't si 
Maria ay nakaupo pa sa bahay. 
21 Sa gayon ay sinabi ni Marta 
kay Jesus, Panginoon, kung ikaw 
ay narito sana, ay hindi namatay 
ang lalaking kapatid ko. 
22 Nguni't nalalaman ko, na 
maging. ngayon, anuman ang 
iyon ma sa Diyos, ay 
ipagkakaloob ito ng Diyos sa iyo. 
3 Sinabi ni Jesus sa kaniya, 
Ang iyong lalaking kapatid ay 
babangong muli. I 
24 Sinabi ni Marta sa kaniya, 
Nalalaman ko na siya ay 
babangong muli sa pagkabuhay 
na muli sa huling araw. I 
25 Sinabi ni Jesus sa kaniya, 
Ako ang pagkabuhay na muli, at 
ang uhay: siya na 
nananampalataya sa akin, 
bagama't siya ay pecay na, 
Baunin siya ay mabubuhay: 
6 At sinuman ang nabubuhay 
at nananampalataya sa akin ay 
hindi kailanman mamamatay. 
Sinasampalatayanan mo ba ito? 
27 Sinabi niya sa kaniya, Oo, 
Panginoon: ako ay sumasam- 
palataya na ikaw ay ang Cristo, 
ang Anak ng Diyos, na dapat 
darating sa sanlibutan. I 
28 At nang siya ay nakapagsabi 
ng gayon, ay humayo siya sa 
kaniyang daan, at tinawag si 
Maria na kapatid miya nang 
palihim, na sinasabing, Ang Guro 
ay dumating, at tumatawag sa 


iyo. 
ph) Sa sandaling marinig niya 
iyon, siya ay tumindig nang 
mabilis, at lumapit sa kaniya. 

30 Ngayon si Jesus ay hindi pa 
nakararating sa bayan, kundi 
nasa lugar na iyon kung saan 


JUAN 11 


sumalubong si Marta sa kaniya. 
31 Ang mga Judio sa gayon na 
kasamaniyasa bahay, atumaliw 
sa kaniya, nang makita nila si 
Maria, an siya ay mabilis na 
tumindig at lumabas, ay 
sinundan siya, na sinasabing, 
Siya ay pupunta sa libingan 
Upang manangis doon... 

3 a gayon nang si Maria ay 
dumating kung saan naroon si 
Jesus, at nakita siya, siya ay 
nagpatirapa sa kaniyang paanan, 
nasinasabisa kaniya, Panginoon, 
kung ikaw sana ay narito, an, 
aking lalaking kapatid ay hindi 
namatay. , 
33 ang "makita siya 
samakatuwid ni Jesus na 
nananangis, at ang mga Judio 
rin na nananangis na dumating 
na kasama niya, siya ay dumaing 
sa espiritu, at nabagabag, 

34 At sinabing, Saan ba ninyo 
siya naihimlay? Sinabi nila sa 
kaniya, Panginoon, halika at 
tingnan. 

35 Si Jesus ay nanangis. 

36 Sa yan ay sinabi ng mga 
Judio, Masdan kung gaano niya 
siya iniibig! 

37 At ngan sa kanila ay 
nagsabing, Hindi ba ang taong 
ito, na nagpadilat ng mga mata 
ng bulag, ay magagawa na 
maging ang lalaking ito ay hindi 
dapat namatay? 

38 Samakatuwid si Jesus sa 
muling pagdaing sa kaniyang 
sarili ay lumapit sa libingan. Ito 
ay isang yungib, at isang bato 
ang nakalagay sa ibabaw nito. 
39 Sinabi ni Jacta: Alisin ninyo 
ang bato. Si Marta, na kapatid 
niyaong namatay, ay nagsabi sa 
kaniyang, Panginoon, sa pana- 
hong ito siya ay nangangamoy 
na: sapagka't siya ay namatay na 
nang apat na araw. 

40 Sinabi ni Jesus sa kaniya, 


28 


Hindi ba sinabi ko sa iyo, na, 
kung ikaw ay mananam- 


po tayo, 
a an, 


aY dapat mong 
makiki g kaluwalhatian ng 
Diyos? 


1 Sa gayon ay inalis nila ang 
bato mula salugarna kung saan 
ang patay ay inihimlay. At 
itiningin ni Jesus sa itaas ang 
kaniyang mga mata, at sinabing, 
Ama, ako ay nagpapasalamat sa 
iyo na ikaw ay duminig sa akin. 

2 At nalalaman kong 
Pusanan mo akong palagi: 

atapuwa't dahil sa mga tao na 
nakatayong palibot ay sinabi ko 
ito, upang sila nawa ay 
a a na naisugo mo 


o. 
43 At nang siya ay gayong 
nakapagsalita, siya ay sumigaw 
ng may malakas na tinig, Lazaro, 
lumabas ka. 
44 At siya na namatay ay 
lumabas, na natatalian ang 
LAMAY at paa ng mga damit- 
panglibing: at ang kaniyang 
mukha ay nababalot ng 1sang 
anyo. Sinabi ni Jesus sa kanila, 
lagan siya, at hayaan siyang 
umalis. I 
45 Sa gayon marami sa mga 
Judio na lumapit kay Maria, at 
nakita ang mga bagay na ginawa 
ni Jesus, ang nanampalataya sa 
kaniya. I 
46 Datapuwa't ang ilan sa kanila 
ayhumayo sa kanilang mga daan 
tungo sa mga Fariseo, at sinabi 
sa kanila kung anong mga bagay 
ang nagawa ni Jesus. 
47 IISa gayon ay nagpulong ang 
mga punong saserdote at mga 
Fariseo ng isang sanggunian, at 
sinabing, Ano ba ang ginagawa 
natin? sapagka't ang taongito ay 
magawa ng maraming mga 
imala. : 
48 Kung hahayaan natin siya 
nang gayon na mag-isa, lahat ng 


JUAN 12 


mga tao ay mananam-palataya 
sa kaniya: at ang mga taga-Roma 
ay darating atkukuning kapuwa 
ang ating lugar at bansa. 
49 At isa sa kanila, na 
nagngangalang Caifas, bilang 
mataas na saserdote nang taon 
ding iyon, ay nagsabi sa kanila, 
Kayo ay walang-anumang 
nalalaman 
50 Ni hindi isinasaalang-alang 
naito ay kapakipakinabang para 
sa atin, na ang isang tao ay dapat 
mamatay para sa bayan, at 
UPaRMANE buong bansa ay hindi 
mapahamak 
51 At ito ay sinalita niya hindi 
para sa kaniyang sarili: kundi 
ilang mataas na saserdote nang 
taong iyon, ay hinulaan niyang 
si Jesus ay dapat mamatay para 
sa bansang iyon, I 
52 At hindi para sa bansang iyon 
lamang, kundi upang kaniyaring 
dapat matipong sama-sama na 
iisa ang mga anak ng Diyos na 
nakakalat sa ibayo. 
53 Sa Kayan mula sa araw na 
iyon sila ay sama-samang 
nagsang-gunian upang siya ay 
maipapatay. , 
54 Si Jesus samakatuwid ay 
hindi na lumakad pa nang haya. 
sa gitna ng mga Judio, kundi 
nagpunta doon sa isang bayan 
malapit sailang, saisang lungso 
na tinatawag na Efraim, at doon 
ay nanatiling kasama ang 
kaniyang mga disipulo. 
55 TAt ang paglampas ng mga 
Judio ay malapit na: at marami 
ang lumabas ng bayan paakyat 
sa “Jerusalem bago ang 
paglampea. upang linisin ang 
anilang saril. 
56 Sa gayon ay naghanap sila 
kay Jesus, at nag-usap sa gitna 
ng kanilang sarili, habang sila 
ay nakatayo sa templo, Ano ba 
ang iniisip ninyo, na siya ay 


29 


hindi darating sa kapistahan? 
57 Ngayon kapuwa ang mga 
pusang saserdote at ang mga 

ariseo ay nagbigay ng isang 
kautusan, na, kung ang 
sinumang tao ang makaalam 
kung saan siya naroon, ay dapat 
niyang ipakita ito, upang kanila 
nawang hulihin siya. 


KAPITULO 12. 
A gayon ay dumating si Jesus 
anim na araw bago ang 
paglampas saBetania, kung saan 
si Lazaro ay naroon na namatay, 
na siyang kaniyang ibinangon 
mula sa mga patay. . 
2 Doon ay kanilang iginawa siya 
ng isang hapunan, at si Marta ay 
naglingkod: data-puwa't si 
Lazaro ay isa sa kanila na 
nakaupo sa pagkain na kasalo 
niya. : I 
3 Sa gayon ay kumuha si Maria 
ng isang libra ng ungguwento ng 
nardo, na lubhang mamahalin, 
at pinahiran ang mga paa ni 
Jesus, at pinunasan ang 
kaniyang mga paa ng kaniyang 
buhok: at ang bahay ay napuno 
ng amoy ng ungguwento. 
4 Sa gayon ay sinabi ng isa sa 
kaniyang mga disipulo, si Judas 
Iscariote, na anak ni Simon, na 
siyang dapat magkanulo sa 
kaniya, 
5 Bakit ba ang ungguwentong 
ito ay hindi ipinagbili sa tatlong 
daang denario, at ibinigay samga 
mahi ION 
6 Ito ay kaniyang sinabi, hindi 
dahil sa siya ay nagmamalasakit 
para sa mga mahihirap, kundi 
ahil sa siya ay isang 
magnanakaw, at taglay ang 
supot, at kinukuha kung ano ang 
nailagay doon... o 
7 Sa gayon ay sinabi ni Jesus, 
Hayaan siyang mag-isa: 
hanggang sa araw ng aking 


JUAN 12 


pagulinng ay nailaan TiYa ito. 
apagka't ang mga mahihirap 
ay palaging nakakasama ninyo, 
datapuwa't ako ay hindi ninyo 
makakasamang palagi. 

9 Maraming mga tao ng mga 
Judio samakatuwid ang naka- 
alam na siya ay naroon: at sila ay 
dumating hindi alang-alang para 
kay Jesus lamang, kundi upang 
makita rin nawa nila si Lazaro, 
na siyang naibangon niya mula 
sa mga patay. 

10 |Datapuwa't ang mga punong 
saserdote ay nagsang-gunian 
upang maipapatay dinnawa nila 
si Lazaro, I 

11 Sapagka't dahil sa kaniya ay 
marami sa mga Judio ang umalis, 
at nanampalataya kay Jesus. 
12 J|Nang sumunod na araw ay 
maraming mga tao ang dumating 
sa kapistahan, na nang marinig 
nilang si Jesus ay dumarating sa 
Jerusalem, 

13 Ay kumuha ng mga sanga ng 
mga puno ng palma, at lumabas 
upang salubungin siya, at 
sumigaw ng, Hosanna: Mapalad 
ang Haring Israel nadumarating 
sa pangalan ng Panginoon. 

14 At si Jesus, nang masum- 
pungan niya ang isang batang 
asno, ay sumakay dito, gaya ng 
ito ay nasusulat, 

15 Huwag matakot, babaeng 
anak ng Sion: masdan, ang iyong 
Hari ay dumarating, na 
nakasakay sa isang bisiro ng 
asno. I a 
16 Ang mga bagay naito ay hindi 
naunawaan ng kaniyang mga 
disipulo nang una: datapuwa't 
nang si Jesus ay naluwalhati, sa 
gayon ay naalala nila na ang 
mga bagay na ito ay isinulat 
tungkol sa kaniya, at kaya 
nagawa nila ang mga bagay na 
ito sa kaniya. [ 

17 Ang mga tao samakatuwid na 


30 


kasama niya nang tawagin niya 
si Lazaro palabas sa kaniyang 
libingan, at ibinangon siya mula 
sa mika patay, ang nagpatotoo. 
18 Sapagka't sa kadahilanang 
ito ang mga tao rin ay 
sumalubong sa kaniya, dahil sa 
kanilang narinig na nagawa niya 
ang himalang ito. 

19 Ang mga Fariseo sama- 
katuwid ay nagsabi sa gitna ng 
kanilang mga sarili, Nakikita ba 
ninyo kung paanong kayo ay 
walang-anumang ikapanaig” 
masdan, ang sanlibutan ay 
sumunod sa kaniya. : 

20 | At mayroong mga ilang 
Griyego sa gitna nila na umakyat 
a sumamba sa kapistahan: 
2 ila rin samakatuwid ay 
lumapit kay Felipe, na mula sa 
Betsaida ng Galilea, atnamanhik 
sa kaniya, na PE Ginoo, 
nais naming makita si Jesus... 
22 Si Felipe ay lumapit atnagsabi 
nG Andres: at muli si Andres at 
si Felipe ay nagsabi kay Jesus. 
23 t si Jesus ay sumagot sa 
kanila, na sinasabing, Ang oras 
ay dumating na, pane Anak ng 
tao ay dapat maluwalhati. 

24 Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sa inyo, 
Maliban na ang isang butil n 
trigo ay mahulog sa lupa a 
mamatay, ito ay nananatiling 
mag-isa: datapuwa't kung ito ay 
mamatay, ito ay nagbubunga ng 
maraming bunga. : 

25 Siya na umibig sa kaniyang 
buhay ay maiwawala ito, at siya 
nanamumuhisa kaniyang buhay 
sa sanlibutang ito ay maiingatan 
ito sa buhay na walang-hanggan. 


26 Kung ang sinumang tao ay 
maglingkod sa akin, hayaan 


siyang sumunod sa akin, at 
kung nasaan ako, ay doon din 
pararuon ang aking lingkod: 
ung ang sinumang tao ay 


JUAN 12 


maglingkod sa akin, siya ay 
panaalan ng a 

7 Ngayon ang aking kaluluwa 
ay nababagabag, at ano ba ang 
sking sasabihin? Ama, iligtas 
ako mula sa oras na tito: 
datapuwa't 53535 para sa 
kadahilanang ito ay dumating 
ako sa oras na ito. I 
28 Ama, luwalhatiin ang iyong 
pangalan Sa gayon ay dumating 

oon ang isang tinig mula sa 
langit, na nagsasabing, Kapuwa 
ko naluwalhati ito, at 
luluwalhatiin itong muli. I 
29 Ang mga tao samakatuwid, 
na nakatayo, at nakarinig nito, 
ay nagsabi na kumulog: ang mga 
iba ay nagsabing, Isang anghel 
ang nakipag-usap sa kaniya. 
30 Si Jesus ay sumagot at 
nagsabing, Ang tinig na 1to ay 
dumating hindi dahil sa akin, 
kundi alang-alang sa inyo. 
31 Ngayon ay ang paghatol sa 
sanlibutang ito: ngayon ang 
prinsipe ng sanlibutang ito ay 
mapalalayas. I 
32 At ako, kung ako ay maitaas 
mula sa lupa, ay palalapitin ang 
lahat ng mga tao sa akin. 
33 Ito ay kaniyang sinabi, na 
ipinahihiwatig kung anong 
kamatayan ang dapat niyang 
ikamatay. 
34 Ang mga tao ay sumagot sa 
kaniya, Narinig namin mula sa 
batas na ang Cristo ay mananatili 
magpakailanman: sipasao bang 
sinasabi mo na, Ang Anak ng tao 
ay dapat maitaas? sino ba itong 
Anak ngtao? oc 
35 Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa 
kanila, Kaunting panahon pa na 
ang liwanag ay makakasama 
ninyo. Lumakad habang taglay 
ninyo ang liwanag, baka ang 
kadiliman ay dumating sa inyo: 
an aai siya na lumalakad sa 
kadiliman ay hindi nalalaman 


ci 


kung saan siya pumupunta. 

36 Habans taglay ninyo ang 
liwanag, manampalataya sa 
liwanag, upang kayo nawa ay 
maging mga anak ng liwanag. 
Ang mga bagay na ito ay sinalita 
ni Jesus, at lumisan, at itinago 
ang kaniyang 
kanila. I 
37 IDatapuwa't bagaman siya 
ay nakagawa ng gayon karaming 
mga himala sa harap nila, 
gayunman ay hindi sila 
nanampalataya sa kaniya: I 
38 Upang ang pananalita ni 
Isaias na propeta nawa ay 
matupad, na pa a a 
Panginoon, sino ba an 

nanampalataya sa aming ulat? 
at kanino ba nahayag ang bisig 
ng Panginoon? AG 
39 Samakatuwid sila ay hindi 
makapanampalataya, dahil sa 
sinabing muli ni Isaias, 

40 Nabulag niya ang kanilang 
mga mata, at napatigas ang 
kanilang puso, upang sila ay 
hindi dapat makakita sa 
kanilangmga mata, ni 
makaunawa sa kanilang puso, at 
magpanumbalik, at dapat kong 
pagalingin sila. : 

Ang mga bagay na ito ay 
sinabini Isaias, nang makita niya 
ang kaniyang kaluwal-hatian, 
at nakipag-usap sa kaniya. 

42 (Gayunman sa gitna ng mga 
pangunahing pinuno rin ay 
marami ang nanampalataya sa 
kaniya, datapuwa't dahil sa mga 
Fariseo ay hindi nila siya 
ipinahayag, baka sila ay dapat 
mapalayas mula sa sinagoga: 

43 Sapagka't inibig nila amd 
Papua ng mga tao nang higi 

aysa sa papuri ng Diyos. 

44 Si Jesus ay sumigaw at 
sinabing, Siya na nananam- 
palataya sa akin, ay hindi 
nananampalataya saakin, kundi 


sarili mula sa 


JUAN 


sa kaniya na nagsugo sa akin. 
45 At siya na nakakakita sa akin 
ay nakakakita sa kaniya na 
nagsugo sa akin. H 

46 o ay dumating na isang 
liwanag sa sanlibutan, upang 
sinuman ang manampalataya sa 
akin ay hindi dapat manatili sa 
kadiliman. 

47 At kung ang sinumang tao ay 
marinig ang aking mga salita, at 
hindi manampalataya, ay hindi 
ko siya hinahatulan: sapagka't 
ako ay dumating hindi upan 
hatulan ang sanlibutan, kundi 
UpACE iligtas ang sanlibutan. 

48 Siya na nagtatakwil sa akin, 
at hindi tinatanggap ang aking 
mga salita, ay may isa na 
humahatol sa kaniya: ang salita 
na aking nasabi, ito rin ang 
hahatol sa kaniya sahuling araw, 
49 Sapagka't ako ay hindi 
nagsalita sa aking saril, kundi 
ang a na nagsugo sa akin, 
siya ang nagbigay sa akin ng 
isang kautusan, kung ano ang 
aking dapat sabihin, at kung ano 
ang aking dapat salitain. 

50 At nalalaman kong ang 
kautusan niya ay buhay na 
walang-hanggan: anuman an 
aking salitain samakatuwid, 
maging gaya ng sinabi ng Ama 
sa akin, ay gayon ko sinasalita. 


KAPI O 13 
GAYON bago 
kapistahan ng paglampas, 
nang malaman ni Jesus na ang 
kaniyang oras ay dumating na 
upang siya ay dapat lumisan 
mula sa sanlibutang ito tungo sa 
Ama, na inibig ang sariling 
kaniya na mga nasa sanlibutan, 
ay inibig niya sila hanggang sa 
katapusan. 
2 Atsa a na patapos na, 
ang diyablo na ngayon ay 
nailagay sa puso ni Judas 


ang 


32 


13 


Iscariote, na anak ni Simon, na 
Pa NO siya, 

i Jesus na nalalamang 
naibigay ng Ama ang lahat ng 
mga bagay sa kaniyang mga 
kamay, at gayong siya ay 
nagbuhat mula sa Diyos, at 
nagpunta sa Diyos, 

4 umindig siya mula sa 
hapunan, at inilagay sa tabi an 
kaniyang mga kasuotan, a 
kumuha ng isang tuwalya, at 
Paan daa ang kaniyang sarili. 
5 Pagkatapos noon siya ay 
nagbuhos ng tubig sa isang 
pa anggana, at nagsimulang 
ugasan ang mga paa ng mga 
disipulo, at punasan ang mga ito 
ngtuwalyana kaniyangi inigkis. 
6 Sa gayon ay lumapit siya kay 
Simon Pedro: at sinabi ni Pedro 
sa kaniya, Panginoon, iyo ban, 
huhugasan ang aking mga paa? 
7 Si Jesus ay pumiagul at napaahi 
sa kaniya, Kung ano ang, aking 
ginagawa ay hindi mo 
nauunawaan ngayon, data- 
puwa't malalaman mo 
pa katapos nito. : MEG 
inabi ni Pedro sa kaniya, Hindi 
mo kailanman huhugasan ang 
aking mga paa. Si Jesus ay 
sumagot sa kaniya, Kung hindi 
kita huhugasan, ikaw ay walang 
bahagi sa akin. 
9 Sinabi ni Simon Pedro sa 
kaniya, Panginoon, kuyog ang 
aking mga paa lamang, kundi 
gayon din ang aking mga kamay 
at aking ulo. I 
10 Sinabi ni Jesus sa kaniya, 
Siya na napaliguan ay hindi na 
kailangan maliban upang 
UOD ang kaniyang mga paa, 
dahil malinis na ang bawa't 
bahagi: at kayo ay malilinis, 
ngunit hindi lahat. I 
11 Sapagka't nalalaman niya 
kung sino ang dapat magkanulo 
sa kaniya, samakatuwid sinabi 


JUAN 13 


niya, Kayo ay hindilahat malinis. 
12 Kaya pagkatapos na kaniyang 
nahugasan BRA kanilang mga 
paa, at makuha ang kaniyang 
mga kasuutan, at naupong muli, 
ay sinabi niya sa kanila, 
Nalalaman ba ninyo kung ano 
ang aking ginawa sa inyo? 

13 Tinatawag ninyo akong Guro 
at Panginoon: at kayo ay 
nagsasabi nang mabuti, 
sapagka't gayon nga ako. 

14 Kung ako samakatuwid, na 
inyong Panginoon at Guro, ay 
nahugasan ang inyong mga paa: 
kayorinay nararapat nahugasan 
ang mga paa ng isa't isa. 

15 Sapagka't nabigyan ko kayo 
ng isang halimbawa, na dapat 
ninyong gawin gaya ng aking 
nagawa sa inyo. 

16 Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sa inyo, Ang 
lingkod ay hindi higit na dakila 
kaysa sa kaniyang panginoon, 
ni hindi siya na isinugo ay higit 
na dakila kaysa sa kaniya na 
NAGAIPO sa kaniya... 

17 Kung nalalaman ninyo ang 
mga bagay na ito, mapalad kayo 
kung ginagawa ninyo ang mga 


ito. 

18 4| Ako ay hindi nagsasalita sa 
inyong lahat: nalalaman ko 
kung sino ang aking napili: 
datapuwa'tupang ang kasulatan 
nawa ay matupad, Siya na 
kumakain ng tinapay na kasalo 
ko ay Nagtaas ng kaniyang sa 
Hong laban sa akin. f 

19 Ngayon ay sinasabi ko sa inyo 
bagoito dumating, upang, kapag 
ito ay nangyari na, kayo nawa ay 
mananampalataya na ako nga 


siya. 
20 Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sainyo, Siya 
na tumatanggap sa sinumang 
aking isugo ay tumatanggap sa 
akin, at siya na tumatanggap sa 


33 


akin ay bumatanagap sa kaniya 
na nagsugo sa akin. 
21 Nang masabi ni Jesus ang 
gayon, siya ay nabagabag sa 
espiritu, at nagpatotoo, at 
nagsabing,Katotohanang, 
katotohanang, sinasabi ko sa 
inyo, na isa sa inyo ang 
magkakanulo sa akin. 
22 Sa gayon ang mga disipulo ay 
nagtinginan sa isa't isa, na nag- 
aalinlangan kung sino ang 
kaniyang tinutukoy. 
23 ayon ay nagkaroon ng 
paghilig sa dibdib ni Jesus ang 
Isa sa KABAyang pRa disipulo, na 
siyang iniibig ni Jesus. 
24 Si Simon Pedro samakatuwid 
ay humudyat sa pana upang 
dapat niyang itanong kung sino 
ba ito na siyang tinutukoy niya. 
25 Siya kung gayon na nakahilig 
sa dibdib ni Jesus ay nagsabi sa 
kaniya, Panginoon, sino ba siya? 
26 Si Jesus ay sumagot, Siya ay 
ito, na siyang bibigyan ko ng 
isang tinapay na 1sinawsaw, 
kapag aking naisawsaw ito. At 
nang kaniyang naisawsaw ang 
tinapay, ay ibinigay niya ito kay 
Judas Iscariote, na anak ni 
Simon. : 
27 At pagkatapos ng tinapay na 
isinawsaw ay pumasok si 
Satanas sa kaniya. Sa gayon ay 
sinabi ni Jesus sa kaniya, Yaong 
ginagawa mo, ay gawin nang 
madali. 
28 Ngayon walang tao sa dulang 
ang nakaalam para sa kung 
anong layunin niya sinalita ito 
sa kaniya. ! 
29 Sapagka't ang ilan sa kanila 
ay nag-isip na, dahil taglay ni 
udas ang supot, kaya si Jesus 
ay nasabi sa kaniya, Bilhin yaong 
upa bagay” 5na. ating 
kakailanganin hanggang sa 
kapistahan, o, upang siya ay 
dapat magbigay ng kaunting 


JUAN 14 


pagaypa mga mahihirap. 
30 ung gayon siya na 
nakatanggap sa tinapay na 
isinawsaw ay lumisan agad- 
aa at noon ay gabi na. 
31 ]Samakatuwid, nang siya ay 
nakaalis na, si Jesus ay nagsabi, 
Ngayon ang Anak ng tao ay 
maluluwalhati, at ang Diyos ay 
naluluwalhati sa kaniya. 
32 AA ang Diyos ay 
maluluwalhati sa kaniya, ang 
Diyoa din ay luluwalhatiin siya 
sa kaniyang sarili, at pagdaka ay 
luluwalhatiin siya. f 
33 Maliliitna mga anak, kaunting 
panahon pa akong makakasama 
ninyo. Hahanapin ninyo ako: at 
aya ng aking sinabi sa mga 
udio, Kung saan ako pupunta, 
kayo ay hindi makararating, 
kaya ngayon ay sinasabi ko sa 
inyo. 
34 Isang bagong kautusan ang 
ibinibigay ko sa inyo, Na inyong 
ibigin angisa'tisa, kung paanong 
inibig ko kayo, ay gayon din 
ninyo ibigin ang isa't isa. 

Sa pamamagitan nito ay 
makikilala ng lahat ng mga tao 
na kayo ay aking mga disipulo, 
kung kayo ay may pag-ibig sa 
isa't isa... 

36 Sinabi ni Simon Pedro sa 
kaniya, Panginoon, saan ka ba 
upunta? Si Jesus ay sumagot sa 
kaniya, Kung saan ako pupunta 
ikaw ay hindi maaaring sumuno 
sa akin ngayon, subali't ikaw ay 
susunod sa akin Pap sAtapos. 
37 Sinabi ni Pedro sa kaniya, 
Panginoon, bakit ba hindi ako 
TAB ani sumunod sa iyo 
ngayon? laalay ko ang aking 
buhay alang-alang saiyo. 
38 Sumagot si Jesus sa kaniya, 
laalay mo ba ang iyong buhay 
alang-alang sa akin? Katoto- 
hanang, katotohanan, na aking 
sinasabi sa iyo, Ang tandang ay 


34 


hindi titilaok, hanggang 
Ta GtALUNA mo ako nang tatlong 
1t. 


KAPITULO 14. 
AG hayaan ang inyong 
uso na mabagabag: 
manampalataya kayo sa Diyos, 
manampalataya rin sa akin. 
2 Sa tahanan ng aking Ama ay 
maraming mga mansion: kung 
ito ay hindi gayon, ay nasabi ko 
na sana sainyo. Ako ay paroroon 
upang maghanda ng isang lugar 
ara sa inyo. 

At kung ako ay pumaroon at 
makapaghanda ng isang lugar 
para sa inyo, ako ay babalik na 
muli, at tatanggapin kayo sa 
aking sarili, ana kung saan 
ako naroroon, ay dumoon din 
nawa kayo. 

4 At kung saan ako paroroon ay 
nalalaman ninyo, at ang daan ay 
nalalaman ninyo. : 

5 Sinabi ni Tomas sa kaniya, 
Panginoon, hindi namin 
nalalaman kung saan ka 
paroroon, at paano ba namin 
malalaman ang daan? 

6 Sinabi ni Jesus sa kaniya, Ako 
ang daan, ang katotohanan, at 
PDE buhay: walang taong 
makalalapit sa Ama, kundi sa 
pamana tan ko. I 

Kung kayo ay nakakilala sa 
akin, ay Hapak ninyong nakilala 
rin ang aking Ama: at mula 
ngayon ay nakikilala ninyo siya, 
at nakita na pin I 
8 Sinabi ni Felipe sa kaniya, 
Panginoon, ipakita sa amin ang 

a, at ito ay sapat na sa amin. 
9 Sinabi ni Jesus sa kaniya, 
Hindi ba ako ay matagal nang 
panahong kasama ninyo, at 
SA ay hindi mo pa ako 
nakilala, Felipe? siyana nakakita 
sa akin ay nakakita na sa Ama, 
at paanong sinasabi mo kung 


JUAN 14 


Hayon: Ipakita sa amin ang Ama? 
0 Hindi mo ba sinasampala- 
tayanan na ako ay nasa Ama, at 
ang Ama ay nasa akin? ang mga 
salita na arina sinalita sa Iyo ay 
hindi ko sinalita sa aking saril: 
kundi ang Ama na nananahansa 
akin, siya ang gumagawa ng mga 


awa. 
ii Sumampalataya sa akin na 
ako ay nasa Ama, at ang Ama ay 
nasa akin: o kung hindi ay 
sumampalataya sa akin alang- 
alang sa mismong mga EN. 
12 Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sa iyo, Siya 
nasumasampalataya saakin, ang 
mga gawa na ginagawa ko ay 
kaniyang gagawin din, at higit 
na dakilang mga gawa kaysa sa 
ULGa ito ang kaniyang gagawin, 
dahil ako ay paroroon sa aking 
Ama. 

18 Atanumanang hihingin ninyo 
sa aking pangalan, iyon ay 
gagawin ko, upang ang Ama 
nawa ay maluwalhati sa Anak. 
14 Kung kayo ay BG 
anumang bagay sa aking 
pa alan, ay aking gagawin ito. 

5 “Kung kayo ay umiibig sa 
akin, ay tuparin ang aking mga 
kautusan. 

16 At ako ay mananalangin sa 
Ama, at Baa land ibibigay sa inyo 
ang ibang Mang-aaliw, upang 
siya nawa ay mananatiling 
kasama ninyo magpakailan man: 
17 Samakatuwid ang Espiritu 
ng katotohanan, na ang 
sanlibutan ay hindi mata- 
tanggap, dahil hindi siya nakikita 
nito, ni nakikilala siya: 
datapuwa'tnakikilala ninyo siya, 
sapagka't siya ay nananahan sa 
inyo, at sasainyo. 

1g Hindi ko kayo iiwanang 
walang-kaaliwan: ako ay 
darating sa inyo. 

19 Gayunman kaunti pang 


33 


anahon, at ang sanlibutan a: 
indi na ako makikita: nguni't 
makikita ninyo ako: dahil ako ay 
aa kayo ay mabubuhay 
in 


20 At sa araw na iyon kayo ay 
makakikilala na ako ay nasa 
aking a, at kayo ay nasa 
akin, at ako ay nasa inyo. 
21 Siya na taglay ang aking mga 
kautusan, at tinutupad ang mga 
ito, ay siya ito na umiibig sa akin: 
at siya na umiibig sa akin ay 
libigin ng aking Ama, at iibigin 
kosiya, atipahahayag ang aking 
sarili sa kaniya. 
22 Sinabi ni Judas sa kaniya, 
hindi si Iscariote, Panginoon, 
paano ba ito na ikaw ay 
magpapahayag ng iyong sarili sa 
amin, at hindi sa sanlibutan? 
23 Si Jesus ay sumagot at sinabi 
sa kaniya, Kung ang isang tao ay 
umiibig sa akin, ay kaniyang 
tutuparin ang aking mga salita: 
at iibigin siya ng aking Ama, at 
ami ay darating sa kaniya, at 
gagawa kami ng aming tirahan 
sa kaniya. 
24 Siya na hindi umiibig sa akin 
ay hindi tumutupad sa aking mga 
pananalita: at ang salita na 
inyong naririnig ay hindi saakin, 
kundi sa Ama na nagsugo sa 


in. 
25. Ang mga bagay na ito ay 
aking nasabi sa inyo, 
samantalang Kapiling pa ninyo. 
26 Datapuwa't ang Mang-aaliw, 
na siya ay ang Espiritung Banal, 
na isusugo ng Ama sa aking 
pangalan, siya ang magtuturo 
sainyo ng lahat ng mga bagay, at 
magdadala ng lahat ng mga 
bagay sainyong gunita, anuman 
ang aking nasabi sa inyo. 

27 Kapayapaan ang aking iiwan 
sa inyo, ang aking kapayapaan 
ay aag ad ko sa inyo: hindi 
gaya ng ibinibigay ng sanlibutan, 


JUAN 15 


ang ibinibigay ko sainyo. Huwag 
hayaan ang puso ninyo ay 
ma cgabap, ni hayaang ito ay 
matakot... 
28 Narinig ninyo kung paanon 
sinabi ko sainyo, Ako ay aalis, a 
darating muli sa inyo. Kung 
inibig ninyo ako, kayo ay 
magagalak, dahil sinabi kong, 
o ay paroroon sa Ama: 
sapagka't ang aking Ama ay 
higit na dakila kaysa sa akin. 
29 At ngayon ay nasabi ko sa 
inyo bago ito mangyari, upang, 
kapag ito ay nangyari na, kayo 
nawa ay mananampalataya. 
30 Pag a nito ako ay hindi 
na magsasalita pa nang labis sa 
inyo: sapagka't ang prinsipe ng 
sanlibutang ito ay dumarating, 
at siya ay walang anuman sa 
akin. 
31 Datapuwa't upang malaman 
nawa ng sanlibutan na aking 
iniibig ang Ama, at kung paanong 
ang Ama ay nagbigay sa akin ng 
kautusan, ay maging gayon din 
ang aking ginagawa. Tumindig, 
tayo ay umalis mula rito 


KAPITULO 15 
KO ang tunay na puno ng 
ubas, at ang aking Ama ay 

SrE magsasaka. I Dau? 
2 Bawat sanga sa akin na hindi 
a a ay kaniyang inaalis: 
at bawa't sanga na mag SUDUneP 
ay kaniyang nililinis ito, upang 
ito nawa ay magbunga ng mas 
maraming bunga. 
3 Ngayon kayo ay malinis sa 
pamamagitan ng salita na aking 
nasabi sainyo. 3. 
4 Manatili sa akin, at ako sa 
inyo. Kung paanong ang sanga 
ay hindi maaaring magbunga sa 
kaniyang sarili, maliban na ito 
ay manatili sa puno ng ubas: ay 
hindi rin kayo maaari, maliban 
na kayo ay manatili sa akin. 


36 


5 Ako ang puno ng ubas, kayo ay 
ang mga sanga: iya na 
nananatili sa akin, at ako sa 
kaniya, ay siya rin ang 
nagbubunga ng maraming 
bunga: sapagka't kung hiwalay 
saakin kayo ay walang-anumang 
magagawa... 3 
6 Kung ang isang tao ay hindi 
nananatili sa akin, siya ay 
itinatapon gaya ng isang sanga, 
at nalalanta, at ang mga tao ay 
tinitipon ang mga ito, at 
itinatapon ang mga ito sa apoy, 
at sinusunog ang mga ito. 
7. Kung kayo ay nananatili sa 
akin, at ang aking mga salita ay 
nananatili sa inyo, kayo ay 
hihingi ng anumang inyong nais, 
at ito ay mangyayari sa inyo. 
8 Sa ganito ang aking Ama ay 
naluluwalhati, na kayo ay 
magbunga ng maraming bunga, 
sa gayon kayo ay magiging mga 
GIBIDULO ko. Na 
9 aya ng Ama na umibig sa 
akin, sa gayon ay aking inibig 
kayo: magpatuloy kayo sa aking 
pagi f o 

0 Kung inyong tutuparin ang 
aking mga kautusan, kayo ay 
mananatili sa aking pag-ibig, 
maging kung paanong aking 
natupad ang mga kautusan ng 
aking a, at nananatili sa 
kaniyang pag-ibig. 
11 Ang mga bagay na ito ay 
nasabi ko sa inyo, upang ang 
aking kagalakan nawa ay 
manatili sa inyo, at upang ang 
kagalakan nawa ninyo ay 
malubos. 
12 Ito ang aking kautusan, Na 
kayo ay mag-ibigan sa isa't isa, 
kung paanong ako ay umibig sa 
inyo. 
13 Walang a nadakilang 
pag-ibig na tao kaysarito, na ang 
isang tao ay mag-alay ng 
kaniyang buhay para sa 


JUAN 16 


KarIyonE mga kaibigan... 
14 Kayo ay aking mga kaibigan, 
kung gagawin ninyo ang 
anumang iniuutos ko sa inyo. 
15 Mula ngayon ay hindi ko na 
kayo tatawaging mga lingkod, 
sapagka't ang lingkod ay hindi 
nalalaman kung ano ang 
ginagawa ng kaniyang pangi- 
noon: nguni't natawag ko kayong 
mga kaibigan, sapagka't lahat 
De aa bagay na narinig ko sa 
ing Ama ay naipaalam ko sa 


inyo. 

16 Hindi kayo ang pumili sa 
akin, nguni ako ang pumili sa 
inyo, at itinalaga kayo, upang 
kayo ay dapat humayo at mag- 
bunga, at upang ang inyong 
bunga ay dapat manatili: upang 
anuman ang hihingin ninyo sa 
Ama sa aking pangalan, ay 
kaniya nawang ibibigay ito sa 


inyo. 
17. Ang mga bagay na ito ay 
aking iniuutos sa Inyo, upang 
kayo ay mag-ibigan sa isa't isa. 
18 Kung ang sanlibutan ay 
kinamumuhian kayo, ay 
nalalaman ninyo na ito ay 
kinamuhian ako bago pa nito 
kinamuhian kayo. 

19 Kung kayo ay sa sanlibutan, 
ang sanlibutan ay iibigin an 
sariling kaniya: nguni't dahi 
kayo ay hindi sa sanlibutan, 
kundi napili ko kayo mula sa 
sanlibutan, samakatuwid ang 
sanlibutan ay kinamumuhian 


kayo. , 

20 Alalahanin ang salita na 
sinabi ko sa inyo, Ang lingkod ay 
hindi mas dakila kaysa sa 
kaniyang panginoon. Kung 


makulit nila ako, ay pag- 
uusigin din nila kayo, kung 
natupad nila ang aking 


pananalita, ay tutuparin din nila 
ang sa inyo. 
21 Datapuwa't ang lahat ng mga 


3] 


bagay naito ay kanilang gagawin 
sa inyo almg aa sa akin 

pangalan dahi hindi 
nilanakikilala siya na nagsugo 
sa akin. 

22 Kung ako ay hindi naparito 
at nagsalita sa kanila, ay hindi 
sila nagkaroon ng kasalanan: 
data-puwa't ngayon sila ay 
walang balabal para sa kanilang 
kasalanan. , 

23 Siya na namumuhi sa akin ay 
namumuhi rin sa aking Ama. 
24 Kung hindi ko nagawa sa 
gitna nila ang mga gawa na 
walang ibang tao “PE nakagawa, 
sila ay hindi nagkaroon ng 
kasalanan: datapuwa't ngayon 
ay kapuwa nila nakita at 
kinamuhian kapuwa ako at ang 
aa Ama. I 

25 Subali't ito ay mangyayari, 
upang ang salita nawa ay 
matupad na nasusulat sa 
aan 3 batas, Sila ay namuhi 
sa. akin nang walang 
kadahilanan. 

26 Datapuwa't kapag ang Mang- 
aaliw ay dumating, na aking 
isusugo sa inyo mula sa Ama, 
samakatuwid ang Espiritu ng 
katotohanan, siya ay 
magpapatotoo sa akin: 

27 Atkayorin a pagpa atotoo, 
dahil kayo ay nakasama ko mula 
sa pasimula. 


KAPITULO 16. 
ANG mga bagay na ito ay 
nasabi ko sa inyo, upang 

Layo ay hindi dapat matisod. 

2 Palalayasin nila kayo mula sa 
mga sinagoga: oo, ang panahon 
ay dumarating, na sinuman ang 
pumatay sa inyo ay mag-iisip na 
siya ay gumagawa sa Diyos ng 

pagli ingkod. I 
At ang mga bagay na ito ay 
gagawin nila sainyo, dahil hindi 
nila nakikilala ang Ama, ni ako. 


JUAN 16 


4 Datapuwa't ang mga bagay na 
ito ay nasabi ko sa inyo, upang 
kapag ang panahon ay dumating, 
ay inyo nawang magunita na 
sinabi ko sa inyo ang tungkol sa 
mgaito. At ang mga bagay naito 
ay hindi ko sinabi sa inyo sa 
pasimula, dahil ako ay kasama 
5 Dat y" hahayo 
atapuwa't ngayon ay hahay 
ako sa aking daan sa kaniya na 
nagsugo sa akin, at walang 
sinuman sainyo ang nagtatanong 
sa akin, Saan ka ba pupunta? 
6 Nguni't dahil nasabi ko ang 
mga bagay na ito sa inyo, ay 
napuno ng kalumbayan ang 
inyong puso. , , 
Gayon pa man ay sinasabi ko 
sa inyo ang katotohanan, Ito ay 
kapakipakinabang para sa inyo 
na ako ay aalis: sapagka't kung 
ako ay hindi aalis, ang Mang- 
aaliw ay hindi darating sa inyo, 
nguni't kung ako ay aalis, ay 
isusugo ko siya sainyo. 
8 At kapag siya ay dumating, ay 
sasawayin niya ang sanlibutan 
tungkol sa kasa-lanan, at tungkol 
sa katuwiran, at tungkol sa 
pa hatol: I 
ungkol sa kasalanan, dahil 
sila ay hindi nanampalataya sa 


akin, I 
10 Tungkol sa katuwiran, dahil 
ako ay pupunta sa akin a, at 
hindi na ninyo ako makikita, 
11 Tungkol sa paghatol, dahil 
2NG prin e ng sanlibutang ito 
ay hinatulan na. H 
12 Ako ay may maraming mga 
bagay pang sasabihin sa inyo, 
nguni't hindi ninyo mau- 
unawaan ang mga ito sa ngayon. 
13 Subali't kapag siya, ang 
Espiritu ng katotohanan, ay 
dumating, ay kaniyang pa- 
pisaan kayo sa lahat ng 
atotohanan: sapagka't siya ay 
hindi magsasalita mula sa 


38 


kaniyang sarili, kundi anuman 
ang kaniyang maririnig, ay iyon 
ang Ki sa salitain: at 
kaniyang ipakikita sa inyo ang 
mga bagay nadarating. I 

14 Siya ay luluwalhati sa akin: 
sapagka'tsiyaay tatanggap mula 
sa akin, at ipakikita ito sa inyo. 
15 ahat ng mga bagay na 
taglay ng Ama ay akin: 
samakatuwid ay sinabi ko, na 
siya ay kukuha mula sa akin, at 
makiaa ito sa inyo. 

6 Kaunting panahon pa, at 
hindi na ninyo ako makikita: at 
muli, kaunting panahon pa, at 
makikita niyo o, dahil ako ay 
pupunta sa Ama... o 
17 Sa gayon ay sinabi ng ilan sa 
kaniyang mga disipulo sa 
kanilang sarili, Ano ba ito na 
sinasabi niya sa atin, Kaunting 
panahon pa, at hindi na ninyo 
ako makikita: at muli, kaunting 
panahon pa, at makikita ninyo 
ako: at, Dahil ako ay pupunta sa 


Ama? 

18 Sinabi nila samakatuwid, 
Ano ba ito na sinasabi niya, 
Kaunting panahon pa? hindi 
natin nala-laman kung ano ang 
sinasabi niya. I 

19 Ngayon ay nalaman ni Jesus 
na sila ay nagnanais na 
magkanang sa kaniya, at sinabi 
sa kanila, Kayo ba ay 
nagtatanong sa inyong sarili 
kung ano mp aking sinabi, 
Kaunting panahon pa, at hindi 
na ninyo ako makikita: at muli, 
kaunting panahon pa, at 
makikita ninyo ako? 

20 Katotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko sa inyo, Na 
kayo ay mananangis at 
mananaghoy, datapuwa't ang 
sanlibutan ay magagalak: at kayo 
ay malulumbay, data-puwa't ang 
kalumbayan ninyo ay magiging 
kagalakan. 


UAN 17 


21 Ang isang babae kapag sb 
ay nasa panganganak ay may 
kalumbayan, dahil ang kaniyang 
oras ay dumating na: nguni't sa 
sandaling naipang-anak na niya 
ang bata, ay hindi na niya 
naaalala ang kapighatian, dahil 
sa kagalakan na ang isang tao ay 
isinilang sa sanlibutan. 

22 Atsamakatuwid kayo ngayon 
ay may kalumbayan: nguni't 
makikita ko kayong muli, at ang 
inyong puso ay magagalak, at sa 
inyong kagalakan ay walang 
taong makakakuha mula sainyo. 
23 At sa araw na iyon ay wala 
kayong hihingin sa akin. 
Katotohanang, katotohanang, 
sinasabi ko sa inyo, Anuman ang 
inyong hihingin sa Ama sa aking 
pangalan, ay ibibigay niya ito sa 
Inyo 


24 Hanggang ngayon ay wala 
kayong anumang nahingi sa 
aking Pang a Bua atkayo 
ay makatatanggap, upang ang 
kagalakan nawa ninyo ay 
malubos. I 

25 a bagay na ito ay 
nasabi ko sa inyo sa mga 
kawikaan: datapuwa't ang 
panahon ay dumarating, na ako 
ay hindi na magsasalita sa inyo 
sa mga kawikaan, nguni't 
ipakikita ko sa inyo nang 
maliwanag ang tungkol sa Ama, 
26 At sa araw na iyon ay hihingi 
kayo sa aking pangalan: at hindi 
ko sinasabi sa inyo, na ako ay 
mananalangin sa Ama para sa 


inyo: 

97 Sapagka't ang Ama mismo 
ang umiibig sa inyo, dahil kayo 
ay umibig sa akin, at 
nanampalataya na ako ay 
nagbuhat mula sa Diyos. 

28 Ako ay nagbuhat mula sa 
Ama, atdumating sasanli-butan: 
muli, ay iiwanan ko ang 
sanlibutan, at pupunta sa Ama. 


39 


29. Ang mga disipulo niya ay 
nagsabi sa kaniya, Narito, 
ngayon ay nagsasalita ka nang 
maliwanag, at walang 
sinasalitang kawikaan. 

30 Ngayon kami ay nakatitiyak 
na ikaw ay nakaaalam ng lahat 
ng mga bagay, at hindi na 
kailangan na ang sinumang tao 
ay dapat magtanong sa iyo: sa 
pamamagitan nito kami ay 
nananampalataya na ikaw ay 
nagbuhat mula sa Diyos... 
31 Si Jesus ay sumagotsa kanila, 
Kayo ba ngayon ay 
nananampalataya na? 

32 Masdan, ang oras ay 
dumarating, o0, ngayon ay 
dumating na, na kayo ay 
makakalat, ang bawa't tao sa 
sariling kaniya, atiiwanan akong 
Tai at Bayanan ako ay 
hindi nag-iisa, dahil ang Ama ay 
kasama ko. a 

33 Ang mga bagay na ito ay 
nasabi ko sa inyo, upang sa akin 
nawa ay magkaroon kayo ng 
kapayapaan. Sa sanlibutan kayo 
ay magkakaroon ng kapighatian: 
nguni't maging malakas ang loob, 
nadaig ko na ang sanlibutan. 


KAPITULO 17. 

ANG mga salitang ito ay 
sinabi ni Jesus, at itiningala 
ang kia aa Un mata sa langit, 
at sinabi, Ama, ang oras ay 
dumating, luwalhatiin ang iyong 
ak, upang ang yna din 

nawa ay luwalhatiin ka: 


2 Kung paanong ikaw ang 
nagbigay 5sa kaniya ng 
kapangyarihan sa lahat ng 


laman, upang siya ay dapat 
magkaloob ng walang-hanggang 
buhay sa gaya ng marami na 
iyong naibigay sa kaniya. 

3 At ito ang buhay na walang- 
ma a na kanila nawang 
makilala kana kaisa-isang tunay 


JUAN 17 


na Diyos, at si Jesu-Cristo, na 
siyang naisugo mo. 
4 aluwalhati kita sa lupa: 
natapos ko ang gawa na ibinigay 
mo sa akin upang gawin. 
5 At ngayon, Ama, ay 
luwalhatiin mo akong kasama 
ng iyong sarili sa kaluwalhatian 
na taglay kong kasama mo bago 
pa nag ang sanlibutan. 
aipahayag ko ang iyong 
pangalan sa mga tao na ibinigay 
mo sa akin mula sa sanlibutan: 
sa iyo sila, at ibinigay mo sila sa 
akin, at natupad nila ang iyong 
salita. 
7 Naayan ay nalaman nila na 
ang lahat ng mga bagay na 
anumang naibigay mo sa akin ay 
mula sa iyo. 
8 Sapagka't naibigay ko sa kanila 
ang mga salita na iyong ibinigay 
sa akin, at natanggap nila an 
mga ito, at nalaman nang tiya 
na ako ay nagbuhat mula sa 1yo, 
at kanilang nasampalatayanan 
na ikaw ang nagsugo sa akin. 
9 Ako ay nananalangin para sa 
kanila: ako. ay. hindi 
nananalangin para sa sanli- 
butan, kundi para sa kanila na 
iyong naibigay saakin, sapagka't 
sila ay sa iyo. 
10 At ang lahat ng sa akin ay sa 
iyo, at ang sa iyo ay sa akin, at 
ako ay naluwalhati sa kanila. 
11 At ngayon ay wala na ako sa 
sanlibutan, CAWPUNG: ang mga 
ito ay nasa sanlibutan, at ako ay 
darating sa iyo. Banal na a, 
ingatan sa pamamagitan ng 
iyong sariling pangalan yaong 
una naibigay mo sa akin, upang 
sila nawa ay maging isa, na 
RaygnaUn. 

2 Samantalang ako ay kasama 
nila sa sanlibutan, ay iningatan 
ko sila sa iyong pangalan: yaong 
mga IPINBAY mo sa akin ay 
naingatan ko, at 7s 8Bwalang 


40 


sinuman sa kanila ang 
napahamak, kundi ang lalaking 
anak ng kapahamakan, upan 
ang kasulatan nawa ay matupad. 
13 At ngayon ay darating ako sa 
iyo, at ang mga bagay na ito ay 
sinasabi ko sa sanlibutan, upang 
kanila nawang makamit ang 
aking kagalakang ganap sa 
kanilang mga sarili. 

14 Naibigay ko sa kanila ang 
iyong salita, at ang sanlibutan 
ay namuhi sa kanila, dahil sila 
ay hindi mula sa sanlibutan, 
maging kung paanong ako ay 
hindi mula sa sanlibutan. 

15 Ako ay hindi nananalangin 
na dapat mong alisin sila mula 
sasanlibutan, kundi upang dapat 
mong ingatan sila mula sa 
masama. 

16 Sila ay hindi mula sa 
sanlibutan, maging kung 
paanong ako ay hindi mula sa 
sanlibutan. 

17 Pabanalin sila sa pamama- 
gitan ng iyong katotohanan: ang 
iyong salita ay katotohanan. 

8 Kung paanong naisugo mo 
ako sa sanlibutan, maging gayon 
din ay naisugo ko sila sa 
sanlibutan. 

19 At alang-alang sa kanila ay 
pinabanal ko ang aking sarili, 
upang sila rin nawa ay 
mapabanal sa pamamagitan ng 
katotohanan. 

20 Ni hindi ako nananalangin 
para sa mga ito lamang, kundi 
para sa kanila rin na 
mananam alakaya sa akin sa 
parimaga an ng kanilang salita, 

1 Upang silang lahat nawa ay 
maging isa, gaya mo, a, ay 
nasa akin, at ako ay nasa iyo, 
upang sila rin nawa ay magingisa 
sa atin: upang ang sanlibutan 
nawa ay manam-palataya na 
ikawang nagsugo sa akin. 

22 At ang kaluwalhatian na 


JUAN 18 


ibinigay mo sa akin ay naibigay 
ko sa kanila, upang sila nawa ay 
maging isa, maging gaya natin 
na lisa: 

23 Ako sa kanila, atikaw sa akin, 
upang sila nawa ay maging 
sakdal sa iisa, at upang ang 
sanlibutan nawa ay malaman na 
ikaw ang nagsugo sa akin, at 
O sila, gaya mo na umibig sa 

in. 


24 Ama, ninanais ko na sila rin, 
na naibigay mo sa akin, ay 
makasama ko kung saan ako 
naroroon: upang kanila nawang 
mamasdan ang aking 
kaluwalhatian, na naibigay mo 
sa akin: sapagka't iniibig mo ako 
bago pa ang pagtatatag ng 
sanlibutan. 

O matuwid na Ama, ang 
sanlibutan ay hindi ka nakilala: 
datapuwa't aking nakilala ka, at 
ang mga ito ay nakilala na ikaw 
ang nagsugo sa akin. 

26 At naipahayag ko sa kanila 
ang iyong pangalan, at 
ag ahayag ito: upang ang pag- 
ibig na inibig mo sa akin ay 
mapasa kanila, at ako sa kanila. 


KAPITULO 18 

ANG masabi ni Jesus ang 

mga salitang ito, siya ay 
nagpuntang 353 kasama ng 
kaniyang mga disipulo sa kabila 
ng batis ng Cedron, na kung 
saan ay may isang hardin, na 
kaniyang pinasok, atng kaniyang 
mga disipulo. 
2 At si Judas din, na nagkanulo 
sa kaniya, ay nalalaman ang 
lugar: sapagka't si Jesus ay 
madalas magpunta roon na 
kasama ang kaniyang mga 
disipulo. 
3 Si Judas sa gayon, nang 
makatanggap ng isang Mat 
ng ma ao at mga 
tagapaglingkod na mula sa mga 


41 


punong saserdote atmga Fariseo, 
ay dumating doon na may mga 
ilawan at mga sulo at mga 
sandata. 

4 Si Jesus samakatuwid, na 
nalalaman ang lahat ng mga 
bagay na dapat dumating sa 
kaniya, ay lumabas, at nagsabi 
sa kanila, Sino ba ang hinahanap 


ninyo? 
5 Sila Ai UNO sa kaniya, Si 
Jesus ng Nazaret. SinabiniJesus 
sa kanila, Ako nga siya. At si 
Judas din, na nagkanulo sa 
kaniya, ay nakatayong kasama 
nila. 

6 Sa sandaling iyon na kaniyang 
nasabi sa kanilang, Ako nga siya, 
sila ay napaurong, at natumba 
sa lupa. 

7 Sa gayon ay tinanong niya 
silang muli, Sino ba ang 
hinahanap ninyo? At kanilang 
sinabi, Si Jesus ng Nazaret. 

8 Si Jesus ay sumagot, Nasabi ko 
sa inyo na ako nga siya: kung 
kayo samakatuwid ay 
naghahanap sa akin, ay hayaan 
ang mga ito na humayo sa 
kanilang daan: 

9 Upang ang pananalita nawa 
ay matupad, na kaniyang sinabi, 
Sa kanila na ibinigay mo sa akin 
ay hindi ko naiwala ang sinuman. 
10 Sa gayon si Simon Pedro na 
mayroong isang tabak ay 
nagbunot nito, at tinaga ang 
lingkod ng mataas na saserdote, 
at pinutol ang kaniyang kanan. 
tainga. Ang pangalan ng lingko 
ay Malco. 

11 Sa gayon ay sinabi ni Jesus 
kay Pedro, Ilagay mo ang iyong 
tabak sa kaluban: ang saro na 
ibinigay ng aking Ama sa akin, 
ay hindi ko ba ito iinumin? 

12 Sa gayon ang pangkat at ang 
kapitan at ang. mga 
tagapaglingkod ng mga Judio ay 
hinuli si Jesus, at iginapos siya, 


JUAN 18 


18 Atdinala siya kay Anas muna, 
sapagka't siya ay biyenan ni 
Caifas, na siyang mataas na 
saserdote MA ding iyon. 
14 Ngayon si Caifas ay siya, na 
nagbigay ng payo sa mga Judio, 
na 1to ay kapaki-pakinabang na 
ang isang tao ay dapat mamatay 
para sa bayan. 

15 Y At si Simon Pedro ay 
sumunod kay Jesus, at gayon din 
ang isa pang disipulo: ang 
disipulong iyon ay kilala n 
mataasna saserdote, atpumaso 
na kasama ni Jesus sa loob ng 
palasyo ng mataas na saserdote. 

6 Nguni't si Pedro ay nakatayo 
sa labas ng pintuan. Sa gayon ay 
lumabas iyong isa pang disipulo, 
nakilala ng mataasna saserdote, 
at nakipag-usap sa kaniya na 
nagbabantay ng pintuan, at 
ipinasok si Pedro. 

7 Sa ayon ay sinabi ng dalaga 
na nagbabantay ng pintuan kay 
Pedro, Hindi ba ikaw rin ay isa sa 
mga disipulo ng taongito? Sinabi 
niyang, Ako ay hindi. 

18 At ang mga lingkod at mga 
tagapaglingkod ay nakatayo 
roon, na nagpabaga ng mga uling, 
sapagka't noon ay maginaw: at 
sila ay nagpainit ma anilang 
mga sarili: at si Pedro ay 
nakatayong kasama nila at 
nagpainit ng kaniyang sarili. 

19 |Ang mataas na saserdote sa 
gayon ay tinanong si Jesus 
tungkol sa kaniyang mga 
disipulo, at tungkol sa kaniyang 
doktrina. I 
20 Si Jesus ay sumagot sa kaniya, 
Ako ay nagsalita nang hayagan 
sa sanlibutan, ako ay laging 
nagtuturo sa sinagoga, at sa 
templo, na kung saan ang mga 
Judio ay palaging nagtitipon, at 
sa lihim ay aking nasabi ang 
walang-anuman. 

21 Bakit ba tinatanong mo ako? 


42 


tanungin sila na nakarinig sa 
akin, kung ano ang nasabi ko sa 
kanila: masdan, nalalaman nila 
kung ano ang aking sinabi. 
22 At nang siya ay nakapag- 
salita ng gayon, isa sa mga 
tagapagling od na nakatayo ay 
inatamaan si Jesus sa palad ng 
aniyang kamay, na sinasabing, 
Sinasagot mo ba ang mataas na 
saserdote ng gayon? R 
23 Si Jesus ay sumagotsa kaniya, 
Kung ako ay nakapagsalita ng 
masama, ay patotohanan ang 
masama: datapuwa't kung 
mabuti, ay bakit mo ba ako 
sinasampal? I f 
24 Ngayon ay naipadala siyang 
nakagapos ni Anas kay Caifas 
na mataas na saserdote. 
25 Atsi Simon Pedro ay makan 
at nagpainit ng kaniyang sarili. 
Sila samaka-tuwid ay nagsabi sa 
kaniya, Hindi ba ikaw ay isa rin 
sa kaniyang mga disipulo? 
Ikinaila niya ito at sinabing, Ako 
ay hindi. 
26 Isa sa mga lingkod ng mataas 
nasaserdote, bilang kamag-anak 
niyaong ang tainga ay pinutol ni 
Pedro, ay Naga ing, Hindi ba 
ikaw ay nakita ko sa hardin na 
kasama Diya. 
27 Si Pedro sa gayon ay 
nagkailang muli: at pagdaka ang 
tandang ay tumilaok. 
28 ] Sa ga on ay dinala nila si 
Jesus mula kay Caifas hanggang 
sa bulwagan ng hukuman: at 
noon ay maaga pa, at sila mismo 
ay hindi pumasok sa bulwagan 
ng hukuman, baka sila ay 
madungisan, kundi upang sila 
nawa ay makakain sa paglampas. 
29 Si Pilato sa gayon ay lumabas 
sakanila, at nagsabing, Ano bang 
paratang ang dala ninyo laban 
sa taong ito? 
30 Sila ay sumagot at nagsabi sa 
kaniya, Kung siya ay hindi isang 


JUAN 19 


salarin, ay hindi na namin siya 
dinala saiyo... 
31 Sa payon ay sinabi ni Pilato sa 
kanila, Kunin ninyo siya, at 
hatulan siya ayon sa inyong 
batas. Ang mga Judio 
samakatuwid ay nagsabi sa 
kaniya, Ito ay hindi legal para sa 
amin upang ang sinumang tao 
ay ipapapatay: I I 
3 pang ang pananalita ni 
Jesus ay matupad nawa, na 
kaniyang sinabi, na ipinahi- 
hiwatig kung anong kamatayan 
a dapat ikamatay. 
33 Sa gayon si Pilato ay pumasok 
sa bulwagan ng hukuman muli, 
at tinawag si Jesus, at sinabi sa 
kaniya, Ikaw ba ang Hari ng mga 
Judio? I 
34SiJesus ay sumagot sa kaniya, 
Sinasabi mo ba ang bagay na ito 
mula sa iyong sarili, o ang mga 
iba nag naggahi nito sa iyo 
tungkol sa akin? 
35 Si Pilato ay sumagot, Ako ba 
ay isang Judio? Ang sarili mong 
bayan at ang mga punong 
saserdote ay dinala ka sa akin: 
ano ba ang nagawa mo? 
36 Si Jesus ay sumagot, Ang 
aking kaharian ay hindi sa 
sanlibutang ito: kung ang 
aking kaharian ay sa 
sanli uga ito, sa gayon ang 
aking mga lingkod ay lalaban, 
upang ako ay hindi dapat 
madala sa mga Judio: nguni't 
gayon ang aking kaharian ay 
hindi mula rito. 
37 Si Pilato samakatuwid ay 
nagsabi sa kaniya, Ikaw ba ay 
isang hari kung gayon? Si Jesus 
ay sumagot, Ikaw ang nagsasabi 
na ako ayisang hari. Sa ganitong 
dahilan ako ay PAA at para 
sa dahilang ito ako ay dumating 
sa sanlibutan, upang ako ay 
apat magpatotoo7. sa 
katotohanan. Ang bawa't isa na 


43 


nasa katotohanan ay nakikinig 
sa aking tinig. I h 
38 Si Pilato ay nagsabi ssa kaniya, 
o ba ang katotohanan? At 
nang masabi niya ito, siya ay 
lumabas muli sa mga Judio, at 
nagsabi sa kanila, Ako ay walang 
nasumpungan sa kaniya na 
anumang kasalanan. 
39 Datapuwa't kayoay mayroong 
isang kaugalian, na dapat kong 
palayain sa inyo ang isa sa 
paglampas: nais ba, ninyo 
samakatuwid na palayain ko sa 
inyo ang Hari ng mga Judio? 
40 Sa gayon ay sumigaw silang 
lahat muli, na nagsasabing, 
Huwag ang taong ito, kundi si 
Barabbas. Ngayon si Barabbas 
ay isang magnanakaw. 


KAPITULO 19 
A ayon si Pilato 
samakatuwid ay dinala si 
Jesus, at hinagupit siya. 

At ang mga kawal ay 
nagtirintas ng isang korona ng 
mga tinik, at inilagay ito sa 
kaniyang ulo, at sinuutan nila 
siya ng isang muradong balabal, 
3 At sinabing, Magalak, Hari n 
mga Judio! at kani ang sinampa 
siya sa kanilang mga kamay. 

4 Si Pilato samakatuwid ay 
lumabas muli, at sinabi sa kanila, 
Masdan, dinala ko siya sa inyo, 
upang malaman nawa ninyo na 
ako ay walang masumpungang 
kamalian sa kaniya. 

5 Sa gayon ay lumabas si Jesus, 
na suot ang korona ng mga tinik, 
at ang muradong balabal. At 
sinabini Pilatosa kanila, Masdan 
ang tao! 

6 Nang makita siya samaka- 
tuwid ng mga punong saserdote 
at ng mga tagapaglingkod, sila 
ay sumigaw, na nagsasabing, 
Ipako mya sa krus, ipako siya sa 
krus. Si Pilato ay nagsabi sa 


JUAN 19 


kanila, Kunin ninyo siya, at ipako 
siya sa krus: sapagka't ako ay 
walang masumpungang 
kamalian sa kaniya. 
7 Ang mga Judio ay sumagot sa 
kaniya, Kami ay may isang 
batas, at sa pamamagitan ng 
aming batas siya ay nararapat 
mamatay, dahil ginawa niya 
ang kaniyang sarili na Anak ng 
iyos. 
8 | Nang marinig ni Pilato 
samakatuwid ang pananalitang 
iyon, ay lalo pa siyang natakot, 
9 At HAGUnAAn muli sa loob ng 
bulwagan ng hukuman, at sinabi 
kay Jesus, Taga saan ka ba? 
Nguni't si Jesus ay hindi 
nagbigay sa kaniya ng 
kasagutan. ABRTO 
10 Sa gayon ay sinabi ni Pilato sa 
kaniya, Hindi ka ba makikipag- 
usap sa akin? hindi mo ba 
nalalaman na ako ay may 
kapangyarihan upang ipako ka 
sa krus, at may kapangyarihan 
UPABE palayain ka? 
11 Si Jesus ay sumagot, Ikaw ay 
hindi magkakaroon ng anumang 
kapangyarihan laban sa akin, 
malibang ito ay ibinigay sa iyo 
mula saitaas: samakatuwid siya 
na naghatid sa akin sa iyo ay 
may lalong malaking 
kasalanan. 
12 At mula noon si Pilato ay 
nagsumikap upang palayain siya: 
datapuwa't ang mga Judio ay 
sumigaw, na nagsasabing, Kung 
hahayaan mo ang taong ito na 
makalaya, ikaw ay hindi kaibigan 
ni Cesar: sinumang gumagawa 
sa kaniyang sarili na isang hari 
ay nagsasalita nang laban kay 
esar. 
13 Nang marinig ni Pilato 
samakatuwid ang pananalitan, 
iyon, ay dinala niya si Jesus, a 
umupo sa luklukan ng hukuman 
sa isang lugar na tinatawag na 


44 


Pabimento. Nguni't sa Hebreo, 
ay Gabbatha. 
14 At noon aY aa aa ng 
paglampas, at halos ika-anim na 
oras na: at sinabi niya sa mga 
Judio, Masdan ang inyong Hari! 
15 Subali't sila ay sumigaw, 
Alisin siya, alisin siya, ipako siya 
sa krus. Si Pilato ay nagsabi sa 
kanila, Ipapako ko ba sa krus 
ang inyong Hari? Ang mga 
Pa saserdote ay, sumagot, 
mi ay walang hari kundi si 

Cesar. Ka PIN 
16 Sa gayon ay ibinigay niya siya 
samakatuwid sa kanila upang 
maipako sa krus. At kinuha nila 
si Jesus, at inakay siyang 
papalayo. I 

7 At siyana pasan ang kaniyang 
krus ay humayo sa isang lugar 
na tinatawag na lugar ng isang 
bungo, na ito ay tinatawag sa 
Hebreo na Golgotha: I 
18 Na kung saan ay ipinako nila 
siya sa krus, at ang dalawang iba 
pan kasama niya, sa 
magkabilang tagiliran ang isa, 
at si Jesus ay nasa gitna. 
19 JAt si Pilato ay sumulat ng 
isang pamagat, at inilagay ito sa 
ibabaw Nak At ang nasusulat 
ay, JESUS NG NAZARET ANG 

I NG MGA JUDIO. 

20 Ang pamagat na ito sa gayon 
ay nabasa ng marami sa mga 
Fadio: sapagka't ang lugar na 
kung saan si Jesus ay 1pinako ay 
malapit sa lungsod: at ito ay 
nasusulat sa Hebreo, at Griyego, 
at Latin. I 
21 Sa gayon ay nagsabi aa 
pinana saserdote ng mga 

ay, Pilato, Huwag isulat, 
Hari ng mga Judio, kundi iyong 
sinabi niya na, Ako ay Hari ng 
mga Judio. 
22 Si Pilato ay sumagot, Kung 
ano ang aking naisulat ay 
naisulat ko na. 


udio 
Ang 


JUAN 19 


23 “Sa gayon ang mga kawal, 
nang kanilang naipako na si 
Jesus, ay kinuha ang kaniyang 
mga kasuotan, at gumawa n, 
apat na mga bahagi, sa bawa 
kawal ay isang bahagi, at gayon 
din ang kaniyang tunika: ngayon 
ang tunika ay walang tahi, na 
hinabi mula sa itaas hanggang 
sa lahat ng bahagi. I 
24 Sila ay nagsabi samakatuwid 
sa gitna ng pana mga sarili, 
Huwag nating punitin ito, kundi 
magsapalaran tayo para dito, 
kung kanino ito mapupunta: 
upang ang kasulatan nawa ay 
matupad, na nagsasabing, 
Pinaghatihatian nila ang aking 
kasuotan sagit na nila, at para 
sa aking pananamit sila ay 
nagsapalaran. Ang mga bagay 
na ito samakatuwid ay ginawa 
ng mga kawal. 
25 | Ngayon ay nakatayo roon 
na malapit sa krus ni Jesus ang 
kaniyang ina, at ang kapatid ng 
kaniyang ina, na si Maria 
naasawa ni Cleofas, at si Maria 
Magdalena. 
26 Nang makita ni Jesus 
samakatuwid ang kaniyang ina, 
at ang disipulo na nakatayong 
malapit, na siyang kaniyang 
inibig, siya ay nagsabi sa 
kaniyangina, Babae, masdan ang 
iyong anak! BONG 

7 Sa gayon ay sinabi niya sa 
disipulo, Masdan ang iyong ina! 
At mula sa oras na 1yon ang 
disipulong iyon ay dinala siya sa 
kaniyang sariling tahanan. 
28 | Pagkatapos nito, si Jesus na 
naka-aalam na ang lahat ng mga 
bagay ngayon ay natapos na, 
upang ang kasulatan nawa ay 
matupad, ay nagsabing, Ako ay 
nauu ih 

gayon ay mayroong 

nakahandang isang sisidlang 
puno ng suka: at kanilang pinuno 


45 


ang isang espongha ng suka, at 
ini agay ito Sa ibabaw ng isopo, 
at inilagay ito sa kaniyang bibig. 
Nang matanggap ni Jesus 
samakatuwid ang suka, ay sinabi 
niyang, Ito ay natapos na: at 
kaniyang iniyuko ang a ka 
ulo, ati Higa ang espiritu. 
31 Ang mga Judio samaka-tuwid, 
dahil noon ay paghahanda na, 
upang ang mga katawan ay hindi 
dapat manatili sa krus sa araw 
ng sabbath, (sapagka't ang araw 
ng sabbath na Iyon ay isang 
dakilang araw,) ay pinakiusapan 
si Pilato na ang mga binti nawa 
nila ay mabali, at upang sila 
nawa ay maialis. I 
32 Sa gayon ay dumating ang 
mga kawal, at binali ang mga 
binti ng una, at ng isa pa na 
DapaKo sa krus na kasama niya. 
33 Nguni't nang sila ay dumating 
kay Jesus, at nakita na siya ay 
patay na, ay hindi na nila binali 
ang kaniyang mga binti: 
34 Datapuwa't isa sa mga kawal 
na may sibat ay inulos ang 


semyana tagiliran, at pagdaka 
a as doon ang dugo at 
tubi 


35 Rt siya na nakakita nito ay 
nagpatotoo, at ang kaniyang 
patotoo ay totoo: at siya ay 
nakaaalam na ang kaniyang 
sinasabi ay totoo, upang kayo 
nawa ay manampalataya. 
36 Sapagka't ang mga bagay na 
ito ay nangyari, upang ang 
kasulatan ay dapat matupad, Isa 
man sa buto niya ay hindi 
mababali. 
37 At muli isa pang kasulatan 
ang nagsasabi, Sila ay titingin sa 
kaniya na kanilang inulos. 
38 | At pagkatapos nito si Josena 
taga-Arimatea, bilang isan 
disipulo ni Jesus, datapuwa 
alihim dahil sa takot sa mga 
udio, ay pinakiusapan si Pilato 


JUAN 20 


upang kaniya nawang makuha 
ang katawan ni Jesus: at 
binigyan siya ni Pilato ng 
pahintulot. Siya ay nagpunta 
samakatuwid, at kinuha ang 
katawan ni Jesus. l Na 
39 At doon ay dumating din si 
Nicodemo, na noong una ay 
pumunta kay Jesus nang gabi, 
at nagdala ng pinaghalong mira 
at mga aloe, na halos isang 
daang libra ang timbang. 

40 Sa gayon ay kinuha nila ang 
katawan ni Jesus, at ibinalot ito 
sa mga linong tela na may mga 
pampabango, gaya ng kaugalian 
DE mga Judio sa paglilibing. 

41 Ngayon sa lugar na kung 
saan siya ipinako sa krus ay 
mayroong isang hardin, at sa 
hardin ay mayroong isang bagong 
libingan, na kung saan ay wala 
pang taong NAIA I 
42 Doon ay inihimlay nila si 
Jesus samakatuwid dahil saaraw 
ng paghahanda ng mga Judio, 
sapagka't ang libingan ay nasa 
malapit. 


KAPITULO 20 

ANG unang araw ng linggo 
ay pumunta si Maria 
Mag alena nang maaga, habang 
madilim pa noon, doon sa 
libingan, at nakita ang bato na 

naalis mula sa libingan. 
2 Sa gayon siya ay tumakbo, at 
pumunta kay Simon Pedro, at sa 
Isa pang disipulo, na siyang 
iniibig ni Jesus, at sinabi sa 
kanila, Kinuha nila ang 
AGO mula sa libingan, at 
hindi namin nalalaman kung 
saan nila siya malay 
3 Samakatuwid si Pedro ay 
humayo, at iyong isa pang 
disipulo, at dumating salibingan. 
Kaya sila ay kapuwa 
tumakbong magkasama: at 
naunahan ng isang disipulo si 


46 


Pedro, at dumating na una sa 
libingan. La to 
5 Atsiya na yumuko, at tumingin 
saloob, ay nakita ang mgalinong 
tela na nakalatag, gayon man 
siya ay hindi pumasok..53... 
6 Sa gayon ay dumating si Simon 
Pedro na sumusunod sa kaniya, 
at pumasok sa libingan, at nakita 
ang mgalinong telana nakalatag, 
7 At ang panyo, na ibinalot sa 
kaniyang ulo, ay hindi nakalatag 
na kasama ng linong mga tela, 
kundi nakatiklop na sama-sama 
sa isang lugar sa kaniyang sarili. 
8 Sa gayon ay pumasok din 
iyong isa pang disipulo, na 
dUmadnG na una sa libingan, at 
kaniyang nakita, at nanam- 
Playa. o 
Sapagka't gayon man ay hindi 
a nila naunawaan ang 
asulatan, na siya ay dapat na 
bumangong muli mula sa mga 
patay. Ka 
10 Sa gayon sananpa disipulo ay 
umuwing muli sa kanilang 
sariling tahanan. 
11 Nguni't si Maria ay nakatayo 
sa labas ng libingan na 
tumatangis: at habang siya ay 
tumatangis, siya ay KAN o, at 
tumingin sa loob ng libingan, 
12 At nakita ang dalawang 
nakaputing a a na nakaupo, 
ang isa ay sa ulunan, at ang 1sa 
pa ay sa paanan, kung saan 
naihimlay ang katawan ni Jesus. 
13 At sinabi nila sa kaniya 
Babae, bakit ka ba tumatangis? 
Sinabi niya sa kanila, Dahil 
kinuha nila ang aking Panginoon, 
at hindi ko nalalaman kung saan 
nila siya naihimlay... 
14 At nang masabi niya an, 
gayon, siya mismo ay tuma-likod, 
atnakita si Jesus na nakatayo, at 
hindi nalaman naito ay si Jesus. 
15 Sinabi ni Jesus sa kaniya 
Babae, bakit ka ba tumatangis” 


JUAN 20 


sino ba ang iyong hinahanap? 
Siya, na inakalang siya ang 
hardinero, ay nagsabi sa kaniya, 
Ginoo, kung kinuha mo siya 
mula rito, ay sabihin sa akin 
kung saan mo siya naihimlay, at 
akin siyang kukunin. 

16 Sinabi ni Jesus sa kaniya, 
Maria. Siya mismo ay tuma-likod, 
at sinabi sa kaniya, Raboni, na 
ang ibig sabihin ay, Guro. 

17 Sinabi ni Jesus sa kaniya, 
Huwag mo akong hawakan, 
sapagka't ako ay hindi pa 
nakaakyat sa aking Ama: 
CalaDUwa. pumunta sa aking 
mga kapatid, at sabihin sa kanila, 
Ako ay aakyat sa aking Ama, at 
inyong Ama: at sa aking Diyos, 
at inyong Diyos. 

18 Si Maria IA ADA ay 
dumating at sinabi sa mga 
disipulo na kaniyang nakita ang 
Panginoon, at na kaniyang 
nasabi ang mga bagay na ito sa 
kaniya. I I 

19 4[ Sa gayon nang kinagabihan 
sa araw ding iyon, bilang unang 
araw ng linggo, nang ang mga 
pintuan ay nakasara na kung 
saan ang mee disipulo ay 
nagtitipon dahil sa takot sa mga 
Judio, ay dumating si Jesus at 
tumayo sa Na nelna at sinabi 
sa kanila, apayapaan ang 
sumainyo. Uo 

20 At nang masabi niya ang 
gayon, ayipinakitaniyasa kanila 
ang kaniyang mga kamay at ang 
kaniyang iran Sagayon ang 
mga disipulo ay natuwa, nang 
makita nila ang Panginoon. 

21 Sa gayon ay sinabi ni Jesus sa 
kanilang muli, Kapayapaan ang 
PANALO KUNG paanan isinugo 
ako ng aking Ama sa akin, ay 
maging gayon din na isinusugo 


o kayo. 
22 Rt nang masabi niya ang 
ganito, ay kaniyang hiningahan 


47 


sila, at sinabi sa kanila, 
LAHaKapin ninyo ang Espiritung 
Banal: 

23 Kaninumang mga kasalanan 
ang inyong itakuwil, ang mga 
iyon ay itinakuwil sa kanila, at 
kaninumang mga kasalanan ang 
inyong panatilihin, ang mga iyon 
ay pinanatili. 

24 If Nguni't si Tomas, na isa sa 
mga labindalawa, na tinatawag 
na Didimo, ay hindi nila kasama 
nang si Jesus ay dumating. 

25 Ang ibang mga disipulo 
samakatuwid ay nagsabi sa 
kaniya, Nakita namin ang 
Panginoon. Nguni't sinabi niya 
sa kanila, Maliban na makikita 
ko sa kaniyang mga kamay an 
pinagpakuan ng mga pako, a 
maisuot ang daliri ko sa 
pinagpakuan ng mga pako,at 
maipasok ang kamay ko sa 
kaniyang tagiliran, ay hindi ako 
mananampalataya. 

26 ] At Pag apog ng walong 
araw muli ang kaniyang mga 
disipulo ay nasa loob, at si Tomas 
ay kasama nila: sa gayon ay 
dumating si “Jesus, ang mga 
pintuan ay nakasara, at tumayo 
sa kalagitnaan, at nagsabi, 
Kapayapaan ang sumainyo. 

27 Sa gayon ay sinabi niya kay 
Tomas, labot dito ang iyong 
daliri, at masdan ang aking mga 
kamay, at iabot dito ang iyong 
kamay, at ipasok ito sa aking 
tagiliran: at huwag maging 
walang-pananampalataya, 
kundi nananampalataya. 

28 At si Tomas ay sumagot at 
nagabi sa kaniya, Panginoon ko 
at Diyos ko. I 
29 Sinabi ni Jesus sa KaRa 
Tomas, dahil nakita mo ako, 
ikaw ay. nanampalataya: 
mapapalad sila na hindi 
nakakita, at gayon pa man ay 
nanampalataya. 


JUAN 21 


30 | At maraming iba pang mga 
tanda ang tunay na ginawa ni 
Jesus sa piling n aniyang mga 
disipulo, na hindi nasusulat sa 
aklat na ito: I 

31 Nguni't ang mga ito ay 
naisulat, upang kayo nawa ay 
manampalataya na si Jesus ay 
ang Cristo, ang Anak ng Diyos: 
atsapagsampalataya kayonawa 
ay magkaroon ng buhay sa 
pamamagitan ng kaniyang 
pangalan. 


KAPITULO 21 

Pagkarikon ng mga 

bagay na ito ay muling 
ipinakita ni Jesus ang kaniyang 
sarili sa mga disipulo sa dagat ng 
Tiberias, at sa ganitong paraan 
niya ipinakita ang kaniyang 
sarili. 
2 Naroroong sama-sama sina 
Simon Pedro, at Tomas na 
tinatawag na Didimo, at 
Natanael ng Cana sa Galilea, at 
ang mga lalaking anak ni 
Zebedeo, at dalawa pa sa 
kaniyang mga disipulo. I 
3 Sinabini Simon Pedrosa kanila, 
Ako ay aalis upang a an 
Kanilang sinabi sa kaniya, Kami 
rin ay sasama sa iyo. Sila ay 
humayo, at lumulan sa isang 
basnig pagdaka, at nang gabing 
iyon sila ay walang-anumang 
nahuli. I 
4 Datapuwa't nang sumapit na 
ang umaga, si Jesus ay tumayo 
sa tabing-dagat: subali't hindi 
nalaman ng mga disipulo na ito 
ay si Jesus. 
5 Sa gayon sinabi ni Jesus sa 
kanila, Mga anak, mayroon ba 
kayong anumang pagkain? Sila 
ay SURTARON sa kaniya, Wala. 
6 At sinabi niya sa kanila, Ihagis 
ang lambat sa kanang tagiliran 
ng basnig, at kayo ay maka- 
susumpong. Samakatuwid ay 


Tingnan ang Pahina 57 


kanilang inihagis, at ngayon ay 
hindi na nila aa a hilahin 
ng dahil sa karamihan ng mga 
isda. 
7 Samakatuwid iyong disipulo 
na iniibig ni Jesus ay nagsabi 
kay Pedro, Ito ang Panginoon. 
Ngayon nang marinig ni Simon 
Pedro na ito ay ang Panginoon, 
ay ibinigkis niya ang kaniyang 
angisdang kasuotan sa kaniya, 
sapagka't siya ay hubad,) at 
inihagis ang kaniyang sarili sa 


AGA I o 

8 At ang ibang mga disipulo ay 
dumating na lulan ngisang maliit 
nabasnig, (sapagkatsila ay hindi 
malayo mula sa lupa, kundi may 
halos dalawang daang mga siko,) 
na hinihila ang lambat na may 
mga isda. ! 

9 Sa sandaling baga na sila ay 
nakarating sa lupa, sila ay 
nakakita ng baga ng mga uling 
doon, at isda na nakalagay sa 
ibabaw nito, at tinapay. 

10 Sinabi ni Jesus sa kanila, 
Magdala ng mga isda na inyong 
nahuli ngayon. 

11 SiSimon Pedro ay umahon, at 
hinila ang lambat sa lupa na 
puno ng mga malalakingisda, na 
Isang daan at limampu at tatlo: 
at bagaman mayroong gayon 
karami, gayon pa man ang 
lambat ay hindi napunit. 
12 Sinabi ni Jesus sa kanila, 
Halikayo at kumain. At walang- 
sinuman sa mga disipulo ang 
nangahas na tanungin siya, Sino 
ka ba? nalalaman na ito ay ang 
Panginoon. : 
18 Si Jesus sa gayon ay lumapit, 
atkinuha ong tinapay, at ibinigay 
sa kanila, at ang isda sa gayon 
ding paraan. I 

14 o ngayon ang ikatlong 
pagkakataon na si Jesus ay 
nagpakita ng kaniyang sarili sa 
kaniyang mga isipulo, 


JUAN 21 


pagkatapos na siya ay bu- 
mangon mula sa mga patay. 

15 | Kaya nang sila ay nakapag- 
almusal, ay sinabi ni Jesus kay 
Simon Pedro, Simon, na anak ni 
Jonas, iniibig mo ba ako nang 
higit kaysa sa mga ito? Sinabi 
niya sa kaniya, Oo, Panginoon, 
nalalaman mo na aking iniibig 
ka. Sinabi niya sa kaniya, 
Pakainin mo ang aking mga 
kordero. , 
16 Sinabi niyang muli sa kaniya 
sa ikalawang pagkakataon, 
Simon, anak ni Jonas, iniibig mo 
ba ako? Sinabi niya sa kaniya, 
Oo, Panginoon, nalalaman mo 
na aking iniibig ka. Sinabi niya 
sa kaniya, Pakainin mo ang aking 
mga tupa. , 

17 Sinabi niya sa kaniya sa 
ikatlong pagkakataon, Simon, 
na anak ni Jonas, iniibig mo ba 
ako? Si Pedro ay napighati dahil 
sinabi niya sa kaniya saikatlong 
pagkakataon, Iniibig mo ba 
ako? At sinabi niya sa kaniya, 
Panginoon, nalalaman mo ang 
lahat ng mga bagay, nalalaman 
mo na aking iniibig ka. Sinabi 
ni Jesus sa kaniya, Pakainin 
mo ang aking mga tupa. 

18 atotohanang, katoto- 
hanang, sinasabi ko saiyo, Nang 
ikaw ay bata pa, ay binibihisan 
mo ang iyong sarili, at 
lumalakad kung saan mo nais: 
datapuwa't kapag ikaw ay 
magiging matanda na, ay 
iuunat mo ang iyong mga 
kamay, at ang iba ang 
ma bibihis sa iyo, at dadalhin 
ka kung saan hindi mo nais. 
19 Ito ay sinabi niya, na 


49 


ipinapahiwatig kung anong 
kamatayan niya dapat lulu- 
walhatiin ang Diyos. At nang 
kaniyang masabi ito, sinabi niya 
sa kaniya, Sumunod ka sa akin. 
20 Sa gayon si Pedro, nang 
Mai AE ay nakita ang disipulo 
nainiibig ni Jesus na sumusunod, 
na siya ring humilig sa kaniyang 
dibdib sahapunan, at nagsabing, 
Panginoon, Sino 
magkakanulo sa BA I 
21 Si Pedro pagkakita sa kaniya 
ay nagsabi kay Jesus, Panginoon, 
at mag ba ang gagawin ng taong 
ito? 
22 Sinabi ni Jesus sa kaniya, 
Kung nais ko na siya ay manatili 
hanggang sa ako ay dumating 
ay ano ba iyon sa iyo? sumunod 
ka sa akin. 
23 Sa gayon ay kumalat ang 
pananauana ito sa gitna ng mga 
apatid, na ang disipulong iyon 
ay hindi dapat mamamatay: 
gayon man si Jesus ay hindi 
nagsabi sa kaniya na, Siya ay 
hindi mamamatay: kundi, Kun 
nais ko na siya ay manatili 
hanggang sa ako ay dumating, 
ay ano ba iyon sa iyo? 
24 Ito ay ang disipulo na 
nagpapatotoo sa mga bagay na 
ito, at sumulat ng mga bagay 
na ito: at aming nalalaman na 
ang kaniyang patotoo ay totoo. 
25 At mayroon ding maraming 
iba pang mga bagay na ginawa ni 
Jesus, na, kung ang mga ito ay 
dapat maisulat na isa-isa, aking 
inaakala na maging an 
sanlibutan mismo ay hindi 
maikakasiya ang mga aklat na 
dapat maisulat. Amen. 


ba siya na 


ANG SULAT NI APOSTOL PABLO SA 


MGA TAGA-ROMA 


KAPITULO 1 


S! Pablo, na lingkod ni Jesu- 
NJCristo, tinawag upang maging 
isang apostol, ibinukod sa 
gbangnaiyo ng Diyos, 
2 (Na ipinangako niya noong 
una sa pamamagian Da 
kaniyang mga propeta sa ban 
na mga kasulatan, 
3 Patungkol sa kaniyang Anak 
na si Jesu-Cristo na ating 
Panginoon, na nanggaling sa 
binhi ni David ayon sa laman, 
4 At ipinahayag upang maging 
Anak ng, Diyos na may 
kapangyarihan, ayon sa espiritu 
ng kabanalan, sa pamamagitan 
ng pagkabuhay na muli mula sa 
mga patay: 
5 Sa pamamagitan niya ay 
tumanggap kami ng biyaya at 
pagkaapostol, pa sa pagtalima 
sa pananampalataya sa lahat ng 
mga bansa, dahil sa kaniyang 
angalan: 

Kabilang sa kanila ay kayo rin 
na mga tinawag ni Jesu-Cristo: 
7 Sa lahat ng nasa Roma, mga 
iniibig ng Diyos, tinawag upang 
maging mga santo: Biyaya sa 


50 


inyo at kapayapaan mula sa 
Diyos na ating Ama, at sa 
a Jesu-Cristo. 
8 Una, pinasasalamatan ko ang 
aking Diyos sa pama-magitan ni 
Jesu-Cristo para sainyong lahat, 
na anginyong penatampa aaya 
ay pinag-uusapan sa lahat ng 
dako ng buong sanlibutan... 
9 Sapagka't ang Diyos ang aking 
saksi, na siyang pinagli- 
lingkuran ko sa aking espiritu sa 
ebanghelyo ng kaniyang Anak, 
na walang pagtigil ay polegi ko 
kayong binabanggit sa aking mga 
panalangin, 
10 Gumagawa ng kahilingan, 
kung sa pamamagitan ng 
anumang paraan ngayon sa 
katagalan nawa ay mage aroon 
ako ng isang maunlad na 
pa lalakbay sa pamamagitan ng 
alooban ng Diyos upang 
pumunta Sa inyo. 
11 Sapagka't ako ay nananabik 
na, makita kayo, upang 
maibahagi ko nawa sa inyo ang 
ilang espirituwal na kaloob, na 
nawa kayo sa katapusan ay 
maging matatag, 


ROMA 1 


12 Iyon ay, upang ako nawa ay 
maaliw na kasama ninyo sa 
pamamagitan ng nagkakaisang 
pananampalataya kapuwa sa 
inyo at akin. ! 
15 Ngayon ay hindi ako 
nagnanaisna kayo ay maging 
mangmang, mga kapatid, na 
madalas na aking nilayon 
umunta sa inyo, (nguni't na- 
adlangan hanggang Hayun: 
upang akonawa ay magkaroon 
ng ilang bunga sa inyo rin, 
maging gaya sa mgaibang mga 
Gentil. 
14 Ako ay may pagkakautang 
kapuwa sa mga Griyego, at sa 
mga Barbaro, kapuwa sa mga 
marurunong, at mga di- 
marurunong. 
15 Kaya, kung paanong gaya ng 
sa akin ay mayroon, ay handa 
rin ako upang ipangaral ang 
ebanghelyosainyona nasa Roma. 
16 Sapagka't hindi ko ikina- 
hihiya ang ebanghelyo ni Cristo: 
sapagka'tito ang kapangyarihan 
ng Diyos sa kaligtasan sa bawa't 
isa na sumasampalataya, una ay 
sa Judio, at gayon din sa Griyego. 
17 Sapagka't sa ganito ang 
katuwiran ng Diyos ay inihayag 
mula sa pananampalataya 
hanggang sa pananampala-taya: 
gaya ng nasusulat, Ang matuwid 
ay mabubuhay sa pamamagitan 
ng pananampala-taya. I 
18 Sapagka't ang poot ng Diyos 
ay inihayag mula sa langit laban 
sa lahat ng di-pagkamaka-Diyos 
at di-pagkamatuwid ng mga tao, 
na hinahawakan ang katoto- 
hanan sa di-pagkamatuwid, | 
19 Dahil yaong maaaring 
malaman sa Diyos ay hayag sa 
kanila, sapagka't ang Diyos ang 
nagpakita nito sa kanila... 
20 Sapagka't ang di-nakikitang 
mga pasay sa kaniya mula sa 
pagkalikha ng sanlibutan ay 


51 


malinaw na nakikita, na 
nauunawaan sapamamagitan ng 
mga bagay na ginawa, maging 
ang kaniyang MALANG MAABADE 
kapangyarihan at pagka-Diyos: 
sa gayon upang sila ay walang 
maidahilan: a 
21 Dahil nga, nang makilala nila 
ang Diyos, ay hindi nila siya 
niluwalhati na gaya ng Diyos, ni 
hindi naging mapag-pasalamat5 
kundi naging walang-kabuluhan 
sa kanilang mga pag-iisip, at ang 
kanilang hangal na puso ay 
nagdilim. 
22 Ipinahahayag ang kanilang 
mga sarili na mga marurunong, 
sila pd naging mga hangal, 
23 t pinalitan ang kaluwal- 
hatian ng di-namamatay na 
Diyos saisang anyo na ginawang 
katulad sa namamatay na tao, at 
sa mga ibon, at mga hayop na 
may apat na paa, at mga bagay 
na agapang. Cc 
24 Dahil din dito ay ibinigay na 
sila ng Diyos sa karumihan sa 
a AA mga pita ng 
anilang sariling mga puso, 
upang ilagay sa kahihiyan ang 
kanilang sariling mga katawan 
sa pagitan nila: 5 
25 Na pinalitan nila ang 
katotohanan ng Diyos sa isan 
kasinungalingan, at sinamba a 


pinaglingkuran ang nilalang 
nang higit kaysa sa Manlilikha, 
siyang inagpala 


na 
DAGpakal pna. Amen. 

26 Sapagka't sa dahilang ito ay 
ipinikay sila ng Diyos sa 
nakahihiyang mga pagka- 
humaling: sapagka't maging ang 
kanilang mga kababaihan ay 
pinalitan anglikas na gamit doon 
sa salungat sa kalikasan: I 
27 At gayon din ang mga lalaki, 
na iniwan ang likas na gamit sa 
babae, ay nag-alab sa kanilang 
pita sa isa't isa, mga lalaki sa 


ROMA 2 


mga lalaki na ginagawa yaon 
hindi karapat-dapat, at 
tinatanggap sa kanilang sarili 
iyong nararapat na kabayaran 
ng kanilang kamalian. man 
28 At maging gaya nila na hindi 
puking panatilihin ang Diyos sa 
anilang kaalaman, ay ibinigay 
sila ng Diyos saisang itinakuwil 
na pag-iisip, upang gawin iyong 
mga bagay na hindi nararapat: 
29 Na napuno ng lahat ng di- 
pabiamatuwiapakakinpia, 
asamaan, kasakiman, masa- 
mang hangarin, puno ng inggit, 
pagpatay ng tao, pagdedebate, 
panlilinlang, masamang asal, 
go MAPONINDEPHH I 
30 Mga naninira nang talikuran, 
mga namumuhi sa Diyos, 
mapanghamak, palalo, mga 
ma yi yabang, mga mang- 
iimbento ng mga masasamang 
bagay, di-tumatalima sa mga 
magulang, 
31 Walang kaunawaan, mga 
lumalabag sakasunduan, walang 
likas na PAGmamaaak di- 
mapayapa, di-mahabagin: 

a sila na nakaaalam ng 
paghuhukom ng Diyos, na sila 
na gumagawa ng gayong mga 
bagay ay nararapat sa 
kamatayan, ay hindi lamang 

nagawa ang gayon, kundi may 
asiyahan sa kanila na 
gumagawa ng mga ito. 


KAPITULO 2 
AMAKATUWID ikaw ay 
walang maidadahilan, O tao 

sino ka man na humahatol 
sapagka't kung paano mo 
hinahatulan ang iba, ay hina- 
hatulan mo ang iyong sarili, 
sapagka'tikaw na humahatol ay 


Eumagawa ng gayon ding mga 
a 


ay. 
2 Nguni't tayo ay nakatitiyak na 
ang paghuhukom ng Diyos ay 


52 


ayon sa katotohanan laban sa 
kanila na gumagawa ng mga 
ga ong bagay... 

t iniisip mo ba ito, O tao, na 

humahatol sa kanila na 
gumagawa ng mga gayong bagay, 
at gumagawa ng gayon din, na 
matatakasan mo ang 
paghuhukom ng Diyos? 
4 O nilalait mo ang kayamanan 
ng kaniyang kabutihan, at 
AG at pagbabata, hindi 
nalalaman na ang kabutihan ng 
Diyos ay umaakay sa iyo sa 
pagana l 

Nguni't matapos ang sa iyong 
katigasan at di-nagsisising puso 
ay tinitipon mo sa iyong sarili 
ang poot laban sa araw ng 
kapootan at kapahayagan ng 
matuwid na paghuhukom ng 
Diyos, 

6 Na siyang gaganti sa bawa't 
tao ayon sa aniyang mga 
nawa: 

Sa kanila na sa pamamagitan 
ng matiyagang pagpapatuloy sa 
mabuting paggawa ay 
naghahanap ng kaluwalhatian 
at karangalan at” 8Bkawalang- 
kamatayan, walang-hanggang 


BUNOT: h : 
8 Nguni't sa kanila na mga 
palaaway, at hindi tumatalima 
sa katotohanan, kundi tumata- 
lima sa di-pagkamatuwid, ay 
pan se at Pak kapoai 
apighatian at kahapisan, sa 
bawa't kaluluwa ng tao na 
gumagawa ng masama, una ay 
sa Judio, at gayon din sa Gentil, 
10 Datapuwa't kaluwalhatian, 
karangalan, at kapayapaan, sa 
bawa't tao na gumagawa ng 
mabuti, una ay sa Judio, at gayon 
din sa Gentil: 
SA a sa Dayog ay walang 
agtatangi ng mga tao. 
n5 Sapagka't kung aanong ang 
marami na nagkasala ng walang 


ROMA 3 


batas. 5 ay 5 gayon ding 
mapapahamak na walang batas: 
at kung paanong ang marami 
na nagkasala sa batas ay 

mahuhukuman sa pamama- 
itanng batas... 

3 SApGG Sa hindi ang mga 
tagapakinig ng batas ma ng 
matuwid sa harap ng Diyos, 
kundi ang mga tagatupad ng 
batas ang mapawawalang-sala. 
14 Sapagka't kapag ang mga 
Gentil, na walang batas, ay 
ginagawa salikas ang mga bagay 
nanapapaloob sa batas, ang mga 
ito, hindi man taglay ang batas 
ay batas sa kanilang sarili: 

15 Na nagpapakita ng gawa ng 
batas na nakasulat sa kanilang 
mga puso, ang budhi rin nila ay 
nagpapatotoo, at ang kanilang 
mga pag-iisip samantala ay 
nagpaparatang o kaya ay 
nagdadahilan sa isa't isa,) 
16Saaraw na kapaghuhukuman 
ng Diyos ang mga lihim ng mga 
tao sa pamama-gitan ni Jesu- 
Cristo ayon sa aking ebanghelyo. 
17 Masdan, ikaw ay tinatawag 
na isang Judio, at nasasalig sa 
batas, at ginagawa ang iyong 
pagmamayabang sa Diyos, 

18 At alam ang kaniyang 
kalooban, at sumasang-ayon sa 
mua baga na higit na magaling, 
bilang naturuan mula sa batas: 
19 At nananalig na ikaw mismo 
ay isang gabay ng mga bulag, 
isang liwanag sa kanila na nasa 
kadiliman, 

20 Isang tagapagtuwid ng mga 
mangmang, 1sang tagapagturo 
ng mga sanggol, na may anyo ng 
kaalaman at ng katotohanan sa 


atas. 
21Samakatuwid ikaw na 
nagtuturo sa iba, hindi mo ba 
tinuturuan ang iyong sarili? ikaw 
na nangangaral na ang isang tao 
ay hindi dapat magnakaw, 


53 


ikaw ba ay nagnanakaw? 
22 Ikaw na nagsasabi na ang 
isang tao ay hindi dapat gumawa 
ng pangangalunya, ikaw ba ay 
magawa ng pangangalunya? 
ikaw na nasusuklam sa mga 
diyos-diyosan, ikaw ba a 
BINOE AWA na SALAPAHLAnGpuna. 
3 Ikaw na gumagawa ng iyong 
pagmamayabang sa batas, sa 
Pananakan ng paglabag sa 
atas ay sinisiraang-puri mo ba 
ang Diyos? 
24 Sapagka't ang pangalan ng 
Diyos ay nilapastangan sa gitna 
ng mga Gentil sa pamamagitan 
mo, gaya ng nasusulat. I 
25 Sapagka't ang pagtutuli ay 
talagang may pana ana kung 
sinusunod mo ang batas: 
nguni't kung ikaw ay naging 
isang tagalabag sa batas, ang 
iyong pagtutuli ay naging di- 
pagdtua. I f 
6 Samakatuwid kung ang di- 
pagsuka ay sinusunod ang 
atuwiran ng batas, hindi ba ang 
kaniyang  di-pagtutuli ay 
mabilang na pagtutuli? f 
27 Athindi ba ang di-pagtutuling 
ito na sa pamamagitan ng 
kalikasan, kung ito ay 
tumutupad sa batas, ay hahatol 
sa inyo, na sa pamamagitan ng 
titik at pagtutuli ay sumusuway 
sa batas? f PIPO 
28 Sapagka't siya ay hindi Judio, 
na siyang isa sa panlabas, ni 
hindi iyon pagtutuli, na siyang 
panda sa laman: I 
9 Kundi siya ay isang Judio, na 
siyang ag sa panloob, at ang 
agtutuli ay iyong sa puso, sa 
an at hindi satitik, naang 
kapurihan ay hindi sa mga tao, 
kundi sa Diyos. 


KAPITULO 3 
A0 bang kahigitan mayroon 
ang Judio kung gayon? o ano 


ROMA 3 


bang kapakinabangan mayroon 
sa pagtutuli? I 
2 a “maraming bagay: 
pangunahin, dahil sa kanila ay 
ipinagkatiwala ang mga orakulo 
ng Diyos. , 
3 Sapagka't paano kung angilan 
ay hindi nanampalataya? 
magagawa ba ng kanilang di- 
pananampalataya na pawalang 
isa ang pananampalataya ng 
Diyos? 
4 Huwag nawangipahintulot ng 
Diyos: o0, hayaan ang "Dai ay 
awat 


ananalita, at nawa ay 
a 


48 


sa katuwiran HA Diyos ano ba 
ang ating masasa 


tohanan ng Diyos ay higit na 
nanagana sa Pasia sa ng 
aking kasinungalingan tungo sa 
kaniyang kaluwalhatian, bakit 
pa rin ba ako hinatulan gaya ng 
AU ana nani [ 
8 At hindi bagkus, (gaya ng kami 
ay may paninirang-puri na 
naibinalita, at gaya ng ilan na 
pinatutunayan na aming 
sinasabi,) 8 B8Hayaang tayo ay 
gumawa ng masama, upang ang 
mabuti nawa ay dumating? na 
ang kanilang kahatulan ay 
Dan a ? tayob 

0 ba kung gayon? tayo baa 
mas mabuti ana sa kanila? 
Hindi, sa anumang paraan: 


54 


sapagka't napatunayan na 
namin nang una ang kapuwa 
mga Judio at mga Gentil, na 
silang lahat ay nasa ilalim ng 
kasalanan, 
10 Gaya ng nasusulat, Walang 
sinumang matuwid, wala, wala 
ni isa: 
11 Walang sinuman na naka- 
uunawa, walang sinuman na 
naghahanap sa Diyos. 373. 
12 Silang lahat ay lumihis sa 
daan, sila ay sama-samang 
naging hindi kapakipaki-nabang:, 
walang sinuman na gumagawa 
ng mabuti, wala, wala ni isa. 
13 Ang kanilang lalamunan ay 
isang bukas na libingan, sa 
kanilang mga dila ay nakagamit 
sila ng panlilinlang, ang lason 
ng mga ulupong ay nasa ilalim 
ng kanilang mga labi? 3... 
14 Na ang kanilang bibig ay 
paso ng pagsusumpa at 
apaitan:. 
15 Ang kanilang mga paa ay 
maliliksi sa pagbubo ng dugo: 
16 Ang pagkawasak at 
pain aynasa kanilang mga 
aan: 
17 At ang daan ng kapayapaan 
ay hindi nila nalaman: 
18 Walang takot sa Diyos sa 
harap ng Kanian mga mata. 
19 gayon a am natin na 
anumang mga bagay na sinasabi 
ng  bafas, ito ay sinasabi sa 
kanila na nasa ilalim ng batas: 
upang ang bawa't bibig nawa ay 
matigil, at ang buong sanlibutan 
nawa ay maging may-kasalanan 
sa harap ng Diyos. 
20 Samakatuwid sa pamama- 
gitanng map gawain ng batas ay 
walang laman na mapa- 
pawalang-sala sa kaniyang 
paningin: sapagka't sa pamama- 
gitan ng batas ay ang kaalaman 
sa kasalanan. 


21 Nguni't ngayon ang 


ROMA 4 


katuwiran ng Diyos na hiwalay 
sa batas ay inihayag, na 
sinaksihan sa pamamagitan ng 
batas at ng mga propeta, 
22 Maging ang katuwiran ng 
Diyos na ito ay sa pamamagitan 
ng pananampalataya ni Jesu- 
risto tungo sa lahat at sa lahat 
nila na nananampalataya: 
sapak walang pagkakaiba: 
23 Sapagka't ang lahat ay 
nagkasala: at hindi nakaabot sa 
kaluwalhatian ng Diyos: 
24 Bilang pinawalang-sala nang 
walang-bayad sa pamamagitan 
ng @nIyAnE biyaya sa 
katubusang na kay Cristo Jesus: 
25 Na siyang itinalaga ng Diyos 
upang maging isang pamayapa 
sa pamamagitan ng pananam- 
palataya sa kaniyang dugo, 
upang ipahayag ang kaniyang 
katuwiran para sa kapatawaran 
ng mga kasalanan na mga 
lumipas, sa pamamagitan ng 
pa ng Diyos, , 

6 Upangipahayag, sinasabi ko, 
sa panahong ito ang kaniyang 
katuwiran: na siya nawa ay 
maging matuwid, at ang 
tagapagpawalan. -sala sa kaniya 
na nananampalataya kay Jesus. 
27 Nasaan ba ang pagma- 
mayabang kung gayon? Ifo ay 
di-kasama. Sa pamamagitan n. 
anong batas? ng mga gawa? 
Hindi: kundi sa pamamagitan 
ng batas ng pananampalataya. 
28 Samakatuwid ay pinagtitibay 
namin na ang isang tao ay 
pinawawalang-sala sa pamama- 
gitan ng pananampalataya na 
walang mga gawain ng batas. 
29 Siya ba ang Diyos ng mga 
Judio lamang? hindi ba siya ay 
gayon din sa mga Gentil? Oo, sa 
NG Gentil din: I 
30 Nakikitang ito ay iisang Diyos, 
na siyang B8B7magpapa-walang- 
sala sa pagtutulisapamamagitan 


Tingnan ang Pahina 59 


ng panaon palanaga, at di- 
pagtutuli sa pamamagitan ng 
panEnurapaa laya. I 

1 Sa gayon ba ay winawalang 
kabuluhan namin ang batas sa 
a ng pananampa- 
ataya? Huwag, nawang 
ipahintulot ng iyos: 00, 
pinatatatag namin ang batas. 


KAPITULO4... Uy 
A10 ba ang masasabi natin 
kung gayon na si Abraham 
na ating ninuno, gaya ng 
patungkol sa laman, ay 
nasumpungan? I 
2 Sapagka't kung si Abraham ay 
pinawalang-sala sa pamama- 
gitan ng mga gawa, siya ay ma 
anumangipagmamapuri, nguni't 
hindi sa harap ng Diyos. I 
3 Sapagka't ano ba ang sinasabi 
ng kasulatan? Si Abraham ay 
nanampalataya sa Diyos, at ito 
ay ibinilang sa kaniya na 
katuwiran. 
4. Ngayon sa kaniya na 
magawa ang gantimpalang ay 
ndi itinuturing na sa biyaya, 
kundi sa utang. I Ha 
5 Datapuwa't sa kaniya na hindi 
magawa, kundi nananampa- 
ataya. sa kaniya na 
IE pPayalanp asa sa mga di- 
maka-Diyos, ang kaniyang 
pananampalataya ay ibinibilang 
na katuwiran. 
6 Maging gaya rin ni David na 
inilalarawan ang pagkama-palad 
ng tao, na sa kaniya ay 
ibinibilang ng Diyos ang 
katuwiran na walang gawa, . 
7 Na sinasabing, Mapapalad sila 
na ang kanilang mga 
pagsalansang ay pinatawad, at 
ang kanilang mga kasalanan ay 
tinakpan. : 
8 Mapalad ang tao na sa kaniya 
ay hindi ibibilang ng Panginoon 
ang kasalanan. 


ROMA 4 


9 Dumarating ba itong pagka- 
mapalad kung gayon sa mang 
pagtutuli lamang, o sa mga di- 
pagtutulirin? sapagka't sinasabi 
natin na ang pananampalataya 
ay itinuring kay Abraham na 
katuwiran. 
10 Paano ba ito itinuring kung 
gayon? nang siya ba ay nasa 
pasa o nasa di-pagtutuli? 
indi sa pagtutuli, kundi sa di- 
pagtutuli. I 
11 At bnanagap niya ang tanda 
ng pagtutuli, isang tatak ng 
katuwiran ng pananampalataya 
na siya ay nagkaroon bagama't 
bilang di-tinuli: Ipang NG nawa 
ay maging ninuno ng lahat nila 
na nananampalataya, bagama't 
sila ay hindi mga tinuli, upang 
ang katuwiran nawa ay 
maituturing din sa kanila: . 
12 At ang ninuno ng pagtutuli sa 
kanila na mga hindi sa pagtutuli 
lamang, datapuwa't sila rin na 
lumalakad sa mga hakbang ng 
pananampala-tayang iyon ng 
ating ninunong si Abraham, na 


siya ay nagkaroon bagama't 
bi ong di-tinuli. 

13 Sapagka't ang pangako, na 
siya ang dapat maging 


tagapagmana ng sanlibutan, ay 
hindi kay Abraham, o sa 
kaniyang binhi, sa pamama- 
gitan ng batas, kundi sa 
pamamagitan ng katuwiran ng 
Psppa alataya. 

4 Sapagka't kung sila na mula 
sa batas ay maging mga 
tagapagmana, ang 
pananampala-taya ay naging 
walang-kabuluhan, at ang 
paa o ay naging walang bisa: 

5 Dahil ang batasay gumagawa 
ng pagkapoot: sapagka't kung 
saan walang batas, ay walang 
pagkuway, BEAN 

6 Samakatuwid ito ay sa 
pananampalataya, upang ito 


56 


nawa ay maging sa 
panamsaitan ng biyaya, sa 
atapusanna ang pangako nawa 
ay maging tiyak salahat ng binhi, 
hindi lamang yaong sa batas, 
kundi yaon ding sa 
pananampalataya ni Abraham, 
na band ninuno nating lahat, 
17 (Gaya ng nasusulat, Ginawa 
kitang isang ninuno ng 
maraming mga bansa,) saharap 
niya na siyang kaniyang 
sinampalatayanan, ma-ging ang 
Diyos, na bumubuhay sa mga 
patay: at tumatawag sa mga 
agay na iyon na wala pa na 
parang ang mga iyon ay naroon 


na. 
18 Nasiyang laban sa pag-asa ay 
nanampalataya sa pag-asa, 
upang siya nawa ay maging 
ninuno ng maraming mga bansa, 
ayon doon sa sinalita, Magiging 
gayon ang iyong binhi... 

9 At bilang hindi mahina sa 
pananampalataya, ay hindi niya 
inalintana ang kaniyang sariling 
katawan na ngayon ay patay na, 
nang siya ay halos isandaang 
taong gulang, ni hindi ang 
papatay ng sinapupunan ni 

ara: 

20 Siya ay hindi nag-alinlangan 
sa pangako ng Diyos sa 
pamamagitan ng di-pana- 
nampalataya, kundi naging 
malakas sa pananam-palataya, 
na nagbibigay kaluwal-hatian sa 


Diyos: 
21At bilang lubos na nanalig na, 
ung ano ang kaniyang 
ipinangako, ay makakaya rin 
miypo8 gawin. aki 
2 t samakatuwid ito ay 
itinuring sa kaniya na katuwiran. 
23 Ngayon ito ay hindi isinulat 
alang-alang sa kaniya lamang, 
na ito ay itinuring sa kaniya, 
24 Kundi para sa atin din, na 
kung kanino ito ay maibibilang, 


ROMA 5 


kung tayo ay mananampalataya 

sa kaniya na bumuhay kay Jesus 

Tang Panginoon mula sa mga 
atay, 

5 Na siya ay ibinigay para sa 

ating mga kasalanan, at binuhay 


muli para sa ating 
pagpapawalang-sala. 
KAPITULO 5 


CAUKATEWID bilang pina- 
alang-sala sa pamama-gitan 
ng pananampalataya, ay may 
kapayapaan tayo sa Diyos sa 
Pe nGNAGHAN ng ating 
anginoong Jesu-Cristo: 
2 Sa pamamagitan din niya ay 
may paglapit tayo sa 
pamamagitan ng pananampala- 
taya sa biyayang ito kung saan 
tayo ay nakatayo, at nagagalak 
sa pag-asa sa kaluwalhatian ng 


iyos. 
3 At hindi lamang sa gayon, 
kundi tayo rin ay nagmamapuri 
sa mga kapighatian: nalalaman 


na ang apighatian ay 
duma-awa ng katiyagaan, 
At ang katiyagaan, ng 


karanasan, at ang karanasan, 
ng pag-asa: 

5 At ang pag-asa ay hindi 
nagagawang humiya, dahil ang 
pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos sa 
ating mga puso sa pamamagitan 
ng Espiritung Banal na ibinigay 
sa atin. 

6 Sapagka't Hang YO ay wala 
pang lakas, sa takdang panahon 
ay namatay si Cristo para sa 
mga di-maka-Diyos. : 

7 Sapagka't bihira na ang isa ay 
mamatay para saisang matuwid 
na tao: gayunman marahil para 
saisang mabuting tao ay may 
ilang maaaring mangahas na 
mamatay. 

8 Datapuwa't ipinakikita ng 
Diyos ang kaniyang pag-ibig 
tungo sa atin, sa gayon, 


Tingnan ang Pahina 59 


samantalang tayo ay mga 
makasalanan pa, si Cristo ay 
namatay para sa atin. 
9 Lalong higit kung gayon, na 
ngayong pinawalang-sala sa 
PATA AHE HAN na kaniyang dupo, 
ayo ay maliligtas mula sa 
pak sapoai sa pamamagitan niya. 
0 Sapagka't kung, noong tayo 
ay mga kaaway, ay ipinakipag- 
kasundo 7 tayo sa Diyos sa 
PArABAGHAN ng kamatayan ng 
aniyang Anak, lalong higit, 
bilang naipagkasundo, tayo ay 
maliligtas sa pamamagitan ng 
kaniyang buhay. 
11 At hindi lamang sa gayon, 
kundi tayo rin ay nagagalak sa 
Diyos sa pamamagitan ng ating 
Panginoong “Jesu-Cristo, na sa 
pamamagitan niya ay tinanggap 


na natin ngayon ang 
Pataanuuhaka 
2 Kaya nga, kung paanong sa 


pagaasaan ng iisang tao ang 
asalanan ay pumasok sa 
sanlibutan, at ang kamatayan 
sa pamamagitan ng kasalanan, 
at sa gayon ang kamatayan ay 
nailipat sa lahat ng mga tao, 


dahil doon ang lahat ay 
nagkasala: 

13 (Sapagka't bago pa ang batas 
an asalanan ay nasa 


sanlibutan na: nguni't ang 
kasalanan ay hindi ibinilang 
kapag walang batas. 
14Gayon paman aap kOnaLayan 
ay naghari mula kay Adan 
hanggang kay Moises, maging 
sa kanila nahindi nagkasala ayon 
sa wangis ng pagsuway ni Adan, 
na siyang kahawig niya na 
darating. 

15 Datapuwa't hindi gaya ng 
pagkakasala, Bayon din ay ang 
walang-bayad na kaloob. 
Sapagka't kung sapamama-gitan 
ng pagkakasala ng iisa ay 
marami ang namatay, lalong 


ROMA 6 


AI ang biyaya ng Diyos, at ang 
kaloob sa pamamagitan ng 
biyaya, na sa pamamagitan ng 
lisang tao, si Jesu-Cristo, ay 
nanagana sa marami. 

16 At hindi gaya ng ito ay sa 
pamamagitan ng lisa na 
nagkasala, gayon ang kaloob: 
sapagka't ang paghuhukom ay 
sa pamamagitan ng iisa sa 
kahatulan, nguni't ang walang- 
bayad na kaloobay sa maraming 
mga pagkakasala sa 
pagpapawalang saa. 

7 Sapagka't kung sa pamama- 
gitan ng pagkakasala ng iisang 
tao ay naghari ang kamatayan 
sa pamamagitan ng iisa, lalong 
higit sila na tumatanggap ng 
kasaganaan ng biyaya at ng 
kaloob ng atuwiran ay 
maghahari sa buhay sa 
paramagilan ng iisa, si Jesu- 

risto.) : 

18 Samakatuwid kung paanong 
sa pamamagitan ng pagkaka- 
sala ng iisa ay dumating ang 
pabHusukom sa lahat ng mga 
ao sa kahatulan, maging gayon 
sa pamamagitan ng katuwiran 
ng iisa ang walang-bayad na 
kaloob ay dumating sa lahat ng 
mga tao sa pagpapawalang-sala 
ng buhay. 

19 Sapagka't kung paanong sa 
pamamagitan ng di-pagtalima 
ng iisang tao ay marami ang 
naging mga makasalanan, kaya 
sa pamamagitan ng pagtalima 
ng lisa ay marami ang magiging 
mga matuwid. 

20 Bukod dito ang batas ay 
pumasok, upang ang pagkaka- 
sala nawa ay sumagana. 
Datapuwa't kung saan ang 
kasalanan ay nananagana, ang 
biyaya ay lalong higit na 
nananagana: 

21 Upang kung paanong ang 
kasalanan ay naghari sa 


58 


kamatayan, maging gayonnawa 
ang biyaya ay maghahari sa 
pamamagitan ng katuwiran sa 
walang-hanggang buhay sa 
pamamagitan ni Jesu-Cristo na 
ating Panginoon. 


KAPITULO 6 

NO ba ang ating masasabi 

kung gayon? Tayo ba ay 
mag-papatuloy sa kasalanan, 
upang ang biyaya nawa ay 
sumagana? 
2 Huwag nawang ipahintulot ng 
Diyos. Paano ba tayo, na mga 
patay na sa kasalanan, ay 
pia pa nang matagal 
ito 


3 Hindi ba ninyo nalalaman, na 
ang gayong marami sa atin na 
nabautismuhan kay Jesu-Cristo 
ay nabautismuhan sa kaniyang 
kamatayan? KANARIS 
4 Samakatuwid ay inilibing na 
tayong kasama niya sa 
Piimaekan ng bautismo sa 
amatayan: upang katulad ni 
Cristo na binuhay mula sa mga 
pasay sa pamamagitan ng 
aluwalhatian ng Ama, ay 
maging gayon din tayo dapat 
lumakad sa pagkabago ng buhay. 
5 Sapagka't kung tayo ay sama- 
samang itinanim sa wangis ng 
kaniyang kamatayan, tayo rin 
ay magiging sa wangis ng 
kaniyang pagkabuhay na muli: 
alalaman ito, na ang ating 
lumang tao ay ipinako sa krus 
na kasama niya, upang ang 
katawan ng kasalanan nawa ay 
mawasak, upang mula ngayon 
ay hindi na tayo dapat 
maglingkod sa kasalanan. 
7 Sapagka't siya na namatay na 
ay pinalaya na mula sa 
kasalanan. 
8 Ngayon kung tayo ay namatay 
na kasama ni Cristo, tayo ay 
sumasampalataya na tayo rin ay 


ROMA 7 


mabubuhay na kasama niya: 
Nalalaman na si Cristo na 
binuhay mula sa mga patay ay 
hindi na mamamatay, ang 
kamatayanay wala ng paghahari 
sa kaniya. I 
10 Sapagka't sa gayon siya 
namatay, siya ay namatay sa 
kasalanan minsan: nguni't sa 
gayon siya nabubuhay, siya ay 
nabubuhay sa Diyos. Na 
11 Gayon din naman ay ituring 
ninyo ang inyong [HRa sarili na 
tunay na namatay sa kasalanan, 
datapuwa't buhay sa Diyos sa 
pamamagitan ni Jesu-Cristo na 
dUU8 Panginoon. 
12Huwaghayaanang kasalanan 
samakatuwid na maghari sa 
inyong may-kamatayang 
katawan, upang dapat ninyong 
sundin ito sa mga pita nito. 
13 Ni huwag ninyong isuko ang 
TAYORE, mga bahaging-katawan 
bilang mga kasangkapan ng di- 
Paga sa kasalanan: 
undi isuko ang inyong sarili sa 
Diyos, gaya nila na mga buhay 
mula sa mga patay, atanginyong 
mga bahaging-katawan bilang 
mga kasangkapan ng katuwiran 
sa Diyos. 
14 Sapagka't ang kasalanan ay 
hindi magkakaroon ng pag- 
hahari sainyo: sapagka't kayo 
ay wala sailalim ng batas, kundi 
sa ilalim NG biyaya. 
15 Ano ba kung gayon? tayo ba 
ay magkakasala, dahil tayo ay 
wala sailalim ng batas, kundi sa 
ilalim ng biyaya? Huwag nawang 
ipahintulot ng Diyos. 

6 Hindi ba ninyo nalalaman, na 
kung kanino ninyo, isinusuko 
ang inyong mga sarili bilang mga 
lingkod Upang duraLaha, ay mga 
lingkod niya kayo kung kanino 
kayo tumatalima, maging ng 
kasalanan sa ka-matayan, o ng 
pagtalima sa katuwiran? 


Tingnan ang Pahina 66 


17 Nguni't ang Diyos ay mapasa- 
lamatan, na kayo ay naging mga 
lingkod.” 8ng kasalanan, 
datapuwa't Ayo ay tumalima 
mula sa puso doon sa huwaran 
ng doktrina na ibinigay sa inyo. 
18 Palibhasa ay gayong pinalaya 
mula sa kasalanan, ay naging 
mga lingkod kayo ng katuwiran. 
19 Ako ay nagsasalita ayon sa 
paaa ng mga tao dahil sa 

ahinaan ng inyong laman: 
sapagka't gaya ng pagsuko ninyo 
ng inyong mga bahaging- 
katawan bilang mga lingkod sa 
karumihan at sa pagsalansang 
sa pagsalansang, ay maging 
gayon din naayon 'isuko ang 
Inyong mga bahaging-katawan 
bilang mga lingkod sa katuwiran 
Ha Aiai ak k 

apagka't noong kayo ay mga 

lin, Col kf kasalanan, kayo ay 
ma aya mula sa katuwiran. 
21 o bang bunga mayroon 
kayo noon sa mga bagay na iyon 
na inyo ngayong ikinahihiya? 
sapagka't ang katapusan ng mga 
bagay na iyon ay kamatayan. 
22 dMpUna CHA nena 
na mula sa kasalanan, at naging 
mga lingkod sa Diyos, kayo ay 
mayroong B 8 inyong bunga sa 
kabanalan, at ang katapusan ay 
walang-hanggang buhay. 
23 Sapagka't ang kabayaran ng 
kasalanan ay kamatayan: 
datapuwa't ang kaloob ng Diyos 
ay walang-hanggang buhay sa 
pamamagitan ni Jesu-Cristo na 
ating Panginoon. 


KAPITULO 7 

H""! ba ninyo nalalaman, 

mga kapatid, (sapagka't 
akoay nagsasalita sa kanila na 
nakaaalam ng batas,) kung 
paanong ang Bs batas ay may 
paghahari sa isang tao habang 
siya ay nabubuhay? 


ROMA 7 


2 Sapagka't ang babae na may 
asawa ay itinali ng batas sa 
kaniyang asawa habang siya ay 
nabubuhay, nguni't kung ang 
asawa ay Mamatay siya ay 
kinalag mula sa batas ng 
kaniyang asawa. 
3 Kaya nga kung, habang ang 
kaniyang asawa ay nabubuhay, 
siya. ay mag-asawa sa ibang 
lalaki, siya ay matatawag na 
isang babaeng mangangalunya: 
nguni't kung ang kaniyang 
asawa ay mamatay, siya ay 
malaya na mula sa batas na iyon, 
kaya siya ay hindi 78 babaeng 
mangangalunya, kahit siya ay 
mag-asawa sa ibang lalaki. 
4 Kaya nga, aking mga kapatid, 
kayo rin ay naging mga patay na 
sa batas sa pamamagitan ng 
katawan ni Cristo, upang kayo 
ay dapat mag-asawa sa iba, 
samakatuwid ay sa kaniya na 
binuhay mula sa mga patay, 
upang tayo ay dapat magkaroon 
ng bunga sa Diyos. 
5 Sapagka't noong tayo ay nasa 
laman, ang mga pasakit ng mga 
kasalanan, na pawang sa 
pamamagitan ng batas, ay 
pumawa sa ating mga bahaging- 
atawan upang magkaroon ng 
bunga sa kamatayan...73. 
6 guni't ngayon ay iniligtas 
tayo mula sa batas, na palibhasa 
ay mga patay na sa kung saan 
tayo ay nakatali, upang tayo ay 
dapat maglingkod sa a 
ng espiritu, at. hindi sa 
pagkauma ng titik. I 
Ano ba aa masasabi 
kung gayon? g batas ba ay 
kasalanan? Huwag nawan 
ipahintulot ng Diyos. Hindi, hin 
ko nalaman ang kasalanan, 
malibang sa pama-magitan ng 
batas: sapagka't hindi ko 
nalaman ang pagnanasa, 
malibang ang batas ang 


Tingnan ang Pahina 68 


HAGBADINE, Huwag kang mag- 
umbot. 
8 Nguni't ang kasalanan, na 
kumukuha ng pagkakataon sa 
pamamagitan ng kautusan, ay 
gumawa sa akin ng lahat ng uri 
ng pita. Sapagka't kung wala 
ang batas ay patay ang 
kasalanan. I 
9 Sapagka't ako ay minsang 
nabuhay na wala gad batas: 
datapuwa't nang ang kautusan 
ay dumating, ang kasalanan ay 
muling nabuhay, at ako ay 
namatay. , 
10 At ang kautusan, na inatasan 
sa buhay, ay nasumpungan kong 
Tungo sa kamatayan. 
11 paa ang kasalanan, na 
kumukuha ng pagkakataon sa 
pamamagitan ng kautusan, ay 
nilinlang ako, at sapamamagitan 
nito ay pinatay ako. 
12 Kaya nga ang batas ay banal, 
at ang kautusan ay banal, 
at matuwid, at mabuti. 
13 Yaong mabuti ba kung gayon 
ay naging kamatayan sa akin? 
uwag nawang ipahintulot ng 
Diyos. Nguni't ang kasalanan, 
upang ito nawa ay maipakitang 
kasalanan, ay gumagawa ng 
kamatayan sa akin sa pama- 
magitan niyaong mabuti, upang 
ang kasalanan sa pamamagitan 
ng kautusan nawa ay maging 
lubhang makasalanan. f 
14 Sapagka't nalalaman natin 
na ang batas ay espirituwal: 
nguni't ako ay makalaman, na 
ipinagbili sa ilalim ng kasalanan. 
5 Sapagka't yaong ginagawa ko 
ay hindi ko nauunawaan: 
sapagka't kung ano ang nais ko, 
ay hindi ko 1yon nagagawa, 
datapuwa't kung ano ang 
kinamumuhian ko, ay iyon ang 
nagagawa ko. 
16 Kung gayong nagagawa ko 
yaong hindi ko nais, ako ay 


ROMA 8 


sumasang-ayon sa batas na ito 
ay mabuti. 3 
17 Kaya ngayon hindi na ako ang 
HUN Hawa nito, kundi ang 
asalananna nananahan saakin. 
18 Sapagka't nalalaman ko na sa 
akin (iyon ay, sa aking laman,) 
ay walang  nananahang 
mabuting bagay: sapagka't an 
magnais aay narito sa akin, nguni't 
kung paano gawin yaong mabuti 
ay hindi ko masum-pungan. 
19 Sapagka't ang ninanais kong 
mabuti ay hindi ko nagagawa: 
nguni't ang masama na hindi ko 
ALAB, iyon ang nagagawa 


0. 
20 Ngayon kung ginagawa ko 
yaong hindi ko ninanais, hindi 
na ako ang pumaana nito, 
kundi ang kasalanan na 
nananahan sa akin. 

21 Akoay a a a 
gayon ng isang batas, na, kapag 
nais kong gumawa ng mabuti, 
"ag Hina ay naritong kasama 


0. 
22 Sapagka't ako ay natutuwa sa 
batas ng Diyos ayon sa panloob 
na tao: 
23 Datapuwa't nakikita ko ang 
isa pang batas sa aking Kuba 
bahaging-katawan, na nakiki- 
digma laban sa batas ng aking 
kaisipan, at dinadala ako sa 
pagsabi ag sa batas ng 
asalanan na nasa aking mga 
bahaging-katawan. 
24 sawimpalad na tao ako! 
sino ba ang magliligtas sa akin 
mula sakatawan ng kamatayang 
ito? 
25 Pinasasalamatan ko ang Diyos 
sa pamamagitan ni Jesu-Cristo 
na ating Panginoon. Kaya nga 
sa pamamagitan ng kaisipan ay 
naglilingkod ako mismo sa batas 
ng Diyos, datapuwa't sa 
amamagitan ng laman ay sa 
atas ng kasalanan. 


61 


KAPITULO 8 
NA NA ay wala na 
ngayong kahatulan sa kanila 

na mga na kay Cristo Jesus, na 
lumalakad hindi ayon sa laman, 
kundi ayon sa Espiritu... 
2 Sapagka't ang batas ng Espiritu 
ng buhay kay Cristo Jesus ay 
pnay akong malaya mula sa 

atas ng kasalanan at 
kamatayan. o 
3 Sapagka't kung ano ang hindi 
magagawa ng batas, sa gayong 
ito ay mahina sa pamamagitan 
ng laman, ang Diyos sa 
pagsusugo ng kaniyang sariling 
Ana sa wangis ng 
makasalanang laman, at para sa 
kasalanan, ay hinatulan ang 
kasalanan sa laman: 
4 Upangang katuwiran ng batas 
nawa ay matupad sa atin, na 
lumalakad hindi ayon sa laman, 
kundi ayon sa Espiritu. 
5 Sapagka't sila na mga ayon sa 
laman ay iniisip ang mga bagay 
ng laman: datapuwa't silana mga 
ayon sa Espiritu ay ang mga 
DAGAY ng Egpiritu. I 
6 apagka't ang maging 
makalaman sa pag-iisip ay 
kamatayan, BB datapuwa't ang 
maging maka-espirituwal sa pag- 
TIPO. buhay at kapaya-paan. 

a 


] ang makalamang pag- 
iisip ay akla ag-away Tahan 
sa Diyos: sapagka't ito ay hindi 
nagpapasakop sabatas ng Diyos, 
ni tunay na hindi maaari. 

8 Kaya nga sila na maa nasa 
laman ay hindi makalulugod sa 
iyos. 
9 Datapuwa't kayo ay mga wala 
sa laman, kundi nasa Espiritu, 
SURA gayon nga na ang Espiritu 
ng Diyos ay nananahan sa inyo. 
gayon kung ang sinumang tao 
ay hindi taglay ang Espiritu ni 
Cakto. ay hindi siya sa kaniya. 


ROMA 8 


10 At kung si Cristo ay nasa sa 
inyo, ang katawan ay patay na 
dahil sa kasalanan, datapuwa't 
ang Espiritu ay buhay dahil sa 
katuwiran. a 
11 Nguni't kung ang Espiritu 
niya na bumuhay kay “Jesus 
mulasa mga patay ay nananahan 
sa inyo, siya na bumuhay kay 
Cristo mula sa mga patay ang 
bubuhay din sa inyong may- 
kamatayang mga katawan sa 
Pari KORILAN ng kaniyang 
spiritu na nanana-han sa inyo. 
12 Samakatuwid, mga kapatid, 
tayo ay mga may-pagkakautang, 
hindi sa laman, upang mabuhay 
ayon sa laman. 
13 Sapagka't kung kayo ay 
nabubuhay ayon sa laman, kayo 
ay mamamatay: datapuwa't 
kung kayo sa pamamagitan ng 
Espiritu ay pinapany ang mga 
gawain ng katawan, kayo ay 
mabubuhay. I 
14 Sapagka't gaya ng marami na 
mga pinapatnubayan sa 
Ba aa ng Espiritu ng 
iyos, ay sila ang mga lalaking 
anak ng Diyos... I 
15 Sapagka't hindi ninyo muling 
tinanggap ang espiritu ng 
paa ipin upang matakot: 
undi tinanggap ninya ang 
Npa ng pagkukupkop, na 
dahil dito tayo ay sumisigaw, 
Abba, Ama. 
16 Ang Espiritu mismo ang nag- 
papatotoong kasama ng ating 
CapIYU, na tayo ay mga anak ng 
iyos: 
17 Atkung mgaanak, kung gayon 
ay mga tagapagmana, mga 
tagapagmana ng Diyos, at mga 
LEDUWP Nap PABmAnUng 
kasama ni Cristo, kung gayon 
nga na tayo ay magtitiis na 
kasama niya, upang tayo rin 
nawa ay sama-samang malu- 
walhati. 


62 


18 Sapagka't itinuturing ko na 
ang mga pagtitiis nitong kasa- 
lukuyang panahon ay hindi 
nararapat na maihambing sa 
kaluwalhatian na maihahayag 
sa atin. 

19 Sapagka't ang maalab na 

pag-asam ng nilalang ay 

naghihintay para sa pagka- 
hayag ng mga lalaking anak ng 

Diyos. , 

20 Sapagka't ang nilalang ay 
inawang sakop sa kawalang- 
abuluhan, hindi nang kusang- 

loob, kundi sa kadahilanan niya 

na sumakop sa kaniya sa pag- 


asa, 
21 Dahil ang nilalang din mismo 
ay maliligtas mula sa pagkaalipin 
ng pagkabulok tungo sa 
maluwalhating kalayaan ng 
mga anak ng Diyos. I 
22 Sapagka't nalalaman natin 
na ang buong nilikha ay sama- 
samang dumadaing at naghi- 
hirap sa pasakit hanggang 
ngayon. 
23 At hindi lamang sila, kundi 
ang sarilirin natin, na taglay 
ang mga unang-bunga ng 
Espiritu, maging tayo mismo ay 
dumadaing sa kalooban ng ating 
mga sarili, na naghihintay para 
sa pag sukupaun, na dili iba't, 
ang katubusan ng ating katawan. 
24 Sapagka't tayo ay iniligtas sa 
amamagitan ng pag-asa: 
Sapunas ang paa na 
nakikita ay hindi pag-asa: 
sapagka't kung ano ang nakikita 
ng isang tao, bakit pa ba niya 
aasahan? 
25 Nguni't kung tayo ay umaasa 
doon sa hindi natin nakikita, ay 
kawin natin kung gayon na 
intayin ito nang may 
katiyagaan. KN 
26 Gayon din ang Espiritu ay 
tumutulong sa Dun. mga 
kahinaan: sapagka't hindi natin 


ROMA 9 


nalalaman kung ano ang dapat 
nating ipanalangin na gaya ng 
nararapat: datapuwa't ang 
Espiritu mismo ay gumagawa ng 
pamamagitan para sa atin na 
maa mga pagdaing na hindi 
mabigkas. 

27 At siya na sumisiyasat sa mga 
puso ay nalalaman kung ano 
ang kaisipan ng Espiritu, dahil 
siya. ay gumagawa ng 
pamamagitan para sa mga santo 
ayon sa kalooban ng Diyos. 

28 At nalalaman natin na ang 
lahat ng mga bagay ay sama- 
samang gumagawa para sa 
kabutihan nila na umiibig sa 
Diyos, sa kanila na mga tinawag 
alinsunod sa kaniyang layunin. 
29 Sapagka't sila na nakilala 
niya nang una, ay itinalaga rin 
niya upang maging alinsunod sa 
anyo ng kaniyang Anak, upang 
siya nawa ay maging panganay 
sa maraming mga kapatid. 

30 Bukod dito sila na itinalaga 
niya, ay tinawag din niya sila: at 
sila na tinawag niya, ay 
pinawalang-sala rin niya sila: at 
sila na pinawalang-sala niya, ay 
niluwalhati rin niya sila. 

31 Ano ba ang ating masasabi 
kung gayon sa mga bagay na ito? 
Kung ang Diyos ay para sa atin, 
sino ba ang maaaring maging 
laban sa atin? 

32 Siya na hindi IPALA ANAN ang 
kaniyang sariling Anak, kundi 
ibinigay siya para sa ating lahat, 
paanobang hindisiyana kasama 
niya ring magbibigay nang 
walang-bayad sa atin ng lahat ng 
mga HABAY! 

33 Sino ba ang maglalagay ng 
anumang bagay sa ikapapa- 
ratang ng. 8 mga hinirang ng 
Diyos? Ang Diyos ang 
nagpapawalang-sala. 

34 Sino ba siya na humahatol? 
Si Cristo na namatay, oo bagkus, 


63 


na nabuhay muli, na Sia rin ay 
nasa kanang kamay ng Diyos, na 
siya ring gumagawa ng 
AE a para sa atin. 

5 Sino ba ang TOGE HUNGRY sa 
atin mula sa pag-ibig ni Cristo? 
ang kapighatian ba, o kagipitan, 
Do) PA UUNE: o kagutuman, o 
kahubaran, o panganib, o tabak? 
36 Gaya ng nasusulat, Alang- 
alang saiyo ay pinapatay kami 
sa “buong araw, kami ay 
ibinibilang gaya ng mga tupa 

ara sa katayan. 

7 Hindi, sa lahat ng mga bagay 
na ito ay higit pa tayo kaysa sa 
mga mananagumpay sa pama- 
magitan niya na umibig sa atin. 
38 Sapagka't ako ay nakatitiyak, 
na hindi ang kamatayan, ni ang 
buhay, ni mga anghel, ni mga 
pamunuan, ni mga kapang- 

arihan, ni mga bagay sa 

asalukuyan, ni mga bagay na 
darating, I 
39 Ni ang kataasan, ni ang 
kalaliman, niang anumangibang 
nilalang, ay makakayang 
ihiwalay tayo mula sa pag-ibig 
ng Diyos, nana kay Cristo Jesus 
na ating Panginoon. 


KAPITULO 9 
INASABI ko ang 
katotohanan kay Cristo, ako 
Aban nag-sisinungaling, ang 
ng budhi rin ay NaBpapalotag 
sa akin sa Espiritung Banal, 
Na ako ay may malaking 
kabigatan at patuloy na 
kalumbayan sa aking puso. 
3 Sapagka't ninanais ko na ang 
aking sarili ay isinumpa mula 
kay Cristo para sa aking mga 
kapatid, na aking mga kamag- 
anak ayon sa laman: 
4 Na mga Israelita: na sa kanila 
nauuko Ani PE TAPED at 
ang kaluwalhatian, at ang mga 
kasunduan, at ang pagbibigay 


ROMA 9 


ng batas, at ang paglilingkod sa 
Diyos, at ang mga pangako, 
5Na sakanila ay ang mga ninuno, 
at kung kanino gaya ng 
patungkol sa laman ay dumating 
si Cristo, na siyang pinakamataas 
sa lahat, Diyos na pinag-pala 
ap sin man. en. 

6 Hindi sa tila ang salita ng 

Diyos ay naging walang bisa. 

Sapagka't sila ay hindi lahat 

Israel, na mga mula sa Israel: 

7 Ni hindi, dahil sila ay binhi ni 

Abraham, silang lahat ay mga 

anak: kundi, Kay Isaac ang 

iyong binhi ay matatawag. 

g Iyon ay, Sila na mga anak sa 

laman, ang mga ito ay hindi ang 

mga anak ng Diyos: kundi ang 
mga anak ng pangako ay 
ibinilang para sa binhi. 

9 Sapagka't ito ang salita ng 
angako, Sa panahong ito ay 
arating ako, at si Sara ay 

magkakaroon ng isang lalaking 


anak. 
10 At hindi lamang ito, kundi 
nang si Rebeca rin ay naglihi sa 
pamamagitan ng iisa, samaka- 
tuwid sa pamamagitan ng ating 
ninunong si Isaac, 

11 (Sapagka't ang mga anak 
bagama't hindi IG ipinang- 
anganak, ni hindi pa nakaga- 
gawa ng anumang mabuti o 
masama, Ipang ang layunin ng 
Diyos alinsunod sa pagkahirang 
nawa ay mamalagi, hindi sa 
mga gawa, kundi sa kaniya na 
tumatawag:) : 

12 Ito ay sinabi sa kaniya, Ang 
nakatatanda ay maglilingkod sa 
nakababata. [ 

13 Gaya ng nasusulat, si Jacob 
ay inibig ko, datapuwa't si Esau 
ay kinamuhian ko. I 
14 Ano ba ang masasabi natin 
kung gayon? Mayroon bang di- 
pagkamatuwid sa Diyos? Huwag 
nawang ipahintulot ng Diyos. 


64 


15 Sapagka't sinasabi niya kay 
Moises, Ako ay magkakaroon ng 
kahabagan sa kaniya na 
kahahabagan ko, at ako ay 
magkakaroon ng kaawaan sa 
kaniya na kaaawaan ko. 

16 Kaya nga ito ay hindi sa 
kaniya nanagnanais, ni sa kaniya 
na tumatakbo, kundi sa Diyos 
na nagpapakita ng kahabagan. 
17 Sapagka't ang kasulatan ay 
nagsasabi kay Faraon, Maging 
paa .sa ganitong katulad na 
ayunin ay itinaas kita, upang 
maipakita ko nawa ang aking 
kapangyarihan sa iyo, at upang 
ang aking pangalan nawa ay 
maihayag sa lahat ng dako ng 
upa. 

18 Samakatuwid ay mayroon 
siyang kahabagan sa kung 
kanino siya mahahabag, at kung 
kanino niya nais ay kaniyang 
piaauigas pn 

9 Iyong sasabihin kung gayon 
sa akin, Bakit pa siya 
naghahanap 5 ng kamalian? 
Sapagka't sino ba ang 
nakasalansang sa kaniyang 
kalooban? I I 
20 Hindi nguni't, O tao, sino ka 
ba na sumasagot laban sa Diyos? 
Ang bagay ang ginawa ay 
magsasabi sa kaniyana gumawa 
nito, Bakit mo ako ginawang 
anito? I 

1 Walabang kapangyarihan ang 
magpapalayok sa luwad, na sa 
gayon ding tumpok ay gawin ang 
isang sisidlan sa ikararangal, at 
ang isa pa ay sa ikasisirang- 
dangal? I 
22 Paano kung ang Diyos, na 
nagnanais ipakita ang kaniyang 
pagkapoot, at upangipakilala ang 
aniyang kapangyarihan, ay 
tiniis na may labis na pagbabata 
ang mga sisidlan ng pagkapoot 
na nababagay sa pagkawasak: 
23 Atupang nawaay maipakilala 


ROMA 10 


niya ang mga kayamanan ng 
kaniyang kaluwalhatian sa mga 
sisidlan ng kahabagan, na una 
na niyang inihanda sa 
kaluwalhatian, 

24 Maging tayo, na tinawag niya, 
hindi mula samga Judio lamang, 
kundi rin mula sa mga Gentil! 
25 Gaya rin ng sinasabi niya sa 
Oseas, Tatawagin ko silang 
aking bayan, na hindi ko bayan, 
at kaniyang iniibig, na hindi 
praan 

26 At ito ay mangyayari, na sa 
dako kung saan ito ay sinabi sa 
kanila, Kayo ay hindi ko bayan, 


doon ay matatawag silang mga 
anak ng buhay na Diyos. 
27 Si Isaias din ay sumisigaw 


patungkol sa Israel, Bagama't 
ang bilang ng mga anak ni Israel 
ay maging gaya ng buhangin sa 
dagat, ay maliligtas ang labi: 
28 Sapagka't tatapusin niya an 
gawa, at puputulin itong maikli 
sa katuwiran: dahil isang 
maikling gawa ang gagawin ng 
a sa ibabaw ng lupa. 
29 At gaya ng sinabi ni Isaias 
noong una, Maliban na ang 
Panginoon ng Sabaoth ay nagtira 
sa atin ng isang binhi, tayo ay 
naging gaya na ng Sodoma, at 
nagawang katulad ng Gomorra. 
30 Ano ba ang ating masasabi 
kung gayon? Na ang mga Gentil, 
na hindi sumunod ayon sa 
katuwiran ay, nakaabot sa 
katuwiran, samakatuwid ang 
katuwiran na mula sa pananam- 


palatYa ! 

1 guni't ang Israel, na 

sumunod ayon sa batas ng 

katuwiran, ay hindi nakaabot sa 

batas ng katuwiran. 

32 Sa ano bang dahilan? Dahil 

hinanap nila ito hindi sa 
amamagitan ng pananampala- 
aya, kundi gaya ng ito ay sa 

pamamagitan ng mga gawa ng 


65 


batas. Sapagka't sila ay napatid 
sa batong-kapapatirang iyon, 
33 Gaya ng nasusulat, Masdan, 
inilagay ko sa Sion ang isang 
batong-kapapatiran at mala-king 
bato ng katitisuran: at sinuman 
ang sumampalataya sa kaniya 
ay hindi mapapahiya. 


KAPITULO 10 
GA kapatid, ang nais ng 
. aking puso at panalangin 

sa Diyos para sa Israel ay, upang 
sila nawa ay maligtas. 
2 Sapagka't pinatotohanan ko 
sa kanila na sila ay may sigasig 
sa Diyos, datapuwa't hindi ayon 
sa kaalaman. 
3 Sapagka't sila na mga walang- 
pasan am sa katuwiran ng 

iyos, at nagsisikap na maitatag 
ang kanilang sariling katu-wiran, 
ay , hindi nag-pasakop ng 
kanilang mga sarilisa katuwiran 
ng Diyos. 
4 Sapagka't si Cristo ang 
katapusan ng batas para sa 
katuwiran ng bawa't isa na 
sumasampalataya. 
5 Sapagka't imilalarawan ni 
Moises ang katuwiran na mula 
sa batas, Na ang tao na 
gumagawa ng mga bagay na 
Iyon ay mabubuhay sa 

amamagitan ng mga ito. 

Datapuwa't ang katuwiran na 
mula sa pananampalataya ay 
nagsasabi sa ganitong paraan, 
Luwab sabihin sa iyong puso 
Sino ba ang aakyat sa langit? 
(iyon ay, upang ibaba si Cristo 
mula sa itaas: 
7. O, Sino ba ang bababa sa 
kailaliman? (iyon ay, upang 
iakyat si Cristo muh mula sa 
mga patay.) 
8 Datapuwa't ano baang sinasabi 
nito? Ang salita ay malapit sa 
iyo, maging sa iyong bibig, at sa 
iyong puso: iyon ay, ang salita 


ROMA 11 


ng pananampalataya, na aming 
LGA angaral, 
9 Na kung ipahahayag mo sa 
iyong bibig ang Panginoong 
Jesus, at mananampalataya sa 
iyong puso na binuhay siya ng 
iyos mula sa mga patay, ikaw 
ay maliligtas. 
10 7 Sapagka't sa puso ay 
sumasampalataya ang tao sa 
tkotutunid, at sa bibig ang 
agpapahayag ay ginagawa sa 
PANIAETT 
11 Sapagka't ang kasulatan ay 
nagsasabi, Sinuman ang nana- 
nampalataya sa kaniya ay hindi 
mapapahiya. I 
12 Sapagka't walang pagkakaiba 
sa pagitan ng Judio at ng Griyego: 
sapagka't ang gayon ding 
Panginoon na higit sa lahat ay 
DAYAAN salahat ngtumatawag 
sa kaniya. : 
13 Sapagka't ang sinumang 
tatawag sa pangalan ng 
Panginoon ay maliligtas... 
14 Paano ba kaya nila siya 
tatawagan na sa kaniya ay hindi 
nila sinampalatayanan? at paano 
ba nila siya sasam-palatayanan 
na sa kaniya ay hindi nila 
Ni pakinggan at paano ba sila 
makaririnig kung walang isang 
mangangaral? 
15 At paano, ba sila 
mangangaral, malibang sila ay 
isugo? gaya ng nasusulat, 
Anong ganda ng mga paa nila 
na ipinangangara an 
ebanghelyo ng kapayapaan, a 
nagdadala ng mabuting balita 
ng mga mabubuting bagay! 
16 Nguni't sila ay hindi lahat 
tumalima sa ebanghelyo. 
Sapagka't si Isaias ay nag- 
sasabing, Panginoon, sino ba an 
nanampalataya sa aming balita? 
17 Kaya nga ang pananam- 
palataya ay dumarating sa 
pamamagitan ng pakikinig, at 


Tingnan ang Pahina 1 


ang pakikinig sa pamamagitan 
ng salita ng Diyos. O 

18 Nguni't sinasabi ko, Hindi ba 
nila Napaan. Oo katoto- 
hanan, ang kanilang tinig ay 
kumalat sa buong lupa, at ang 
kanilang mga salita ay hanggang 
sa TES ulo ng sanlibutan. . 
19 Nguni't sinasabi ko, Hindi ba 
nalalaman ng Israel? Una ay si 
Moises ang nagsasabing, 
Uudyukan ko ayo , sa 
paninibugho sa pamamagitan 
nila na hindi mga bayan, at sa 
pamamagitan ng isang hangal 
na bansa ay gagalitin ko kayo. 
20 Nguni't si Isaias ay lubhang 
matapang, at sinasabing, Ako 
ay nasumpungan nila na hindi 
naghanap sa akin, ako ay nagin 
hayag sa kanila na hindi 
nagtanong tungkol sa akin. 

21 Datapuwa't sa Israel ay 
sinasabi niya, Sa buong araw ay 
iniunat ko ang aking mga kamay 
sa isang di-tumatalima at 
sumasalungat na bayan. 


KAPITULO 11 
INASABI ko kung gayon 
ang Diyos ba ay nagtakuwi 

sa kaniyang bayan? Huwag 
nawang ipahintulot ng Diyos. 
Sapagka't ako rin ay isang 
Israelita, mula sa binhi ni 
Abraham, mula sa angkan ni 
Benjamin. 

2 Ang Diyos ay hindi nagtakuwil 
ng kaniyang bayan na nakilala 
niya nang una. Hindi ba ninyo 
a pb aa ang sinasabi 
ng kasulatan kay Elias? kung 
paanong siya ay gumawa ng 
pananaga sa Diyos laban sa 
srael, na nagsasabing, 
3 Panginoon, pinatay nila ang 
iyong mga propeta, at giniba ang 
iyong mga dambana, at ako ang 
naiwang mag-isa, at hinahanap 


ROMA 11 


nila ang aking buhay. 

- Datapuwa't ano ba ang 

sinasabing kasagutan ng Diyos 
sa kaniya? Ako ay nagtabi sa 
aking sarili ng pitong libong mga 
lalaki, na hindi nagluhod ng 
tuhod sa imahen ni Baal. 
5 Msging gayon din naman sa 
kasalukuyang panahong ito ay 
mayroong labi alinsunod sa 
pag ahirang ng biyaya. 

. At kung sa pamamagitan n, 
biyaya, kung gayon ito ay hindi 
na sa mga gawa: sa ibang paraan 


ang bai ay hindi na biyaya. 
Nguni't kung ito ay maging sa 
mga gawa, kung gayon ito ay 


hindi na sa biyaya: sa ibang 
paraan ang gawa ay hindi na 


awa. 
a Ano ba kung gayon? Hindi 
nakamtan ng Israel yaong 
hinahanap niya: datapuwa't ang 
pagkahirang ay nakamtan ito, at 
ang natira ay nabulag 
8 (Alinsunod sa gaya nitong 
nasusulat, Ang Diyos ay nagbigay 
sa kanila ng espiritu ng 
pagkakatulog, mga mata upang 
sila ay hindi dapat makakita, at 
mga tainga upang sila ay hindi 
dapat makarinig,) hanggang sa 
araw na ito. 
9 At si David ang nagsasabi, 
Hayaan ang kanilang dulang ay 
maging isang bitag, at isang 
patibong, at isang kapapatiran, 
at isang kabayaran sa kanila: 
10 Hayaan ana kanilang mga 
mata ay magdilim, upang ang 
mga ito nawaay hindi makakita 
Ta iyuyukod ang kanilang likod 
a. 


gi. 

11 Sinasabi ko kung gayon, Sila 
baaynatisod upang silaay dapat 
bumagsak? Huwag nawan 

ipahintulot ng Diyos: kundi 
bagkus sa pamamagitan ng 
kanilang pagkabagsak ay 
dumating ang kaligtasan sa 


67 


mga Gentil, upang udyukan sila 
sa paninibugho. 

Ngayon kung ang pagka- 
bagsak nila ay naging mga 
kayamanan ng sanlibutan, at 
ang pagkukulang nila ay mga 
kayamanan ng mga Gentil: gaano 
pa kaya kahigit ang kanilang 

apunuan? 

13 Sapagka't ako ay nagsasalita 
sa inyong mga Gentil, yamang 
ako ang apostol sa mga Gentil, ay 
niluluwalhati ko ang aking 
ministeryo: 
14 Kung sa pamamagitan ng 
anumang paraan ay maudyukan 
ko nawa sa paninibugho sila na 
aking laman, at mailigtas nawa 
ang ilan sa kanila. 
15 Sapagka't kung ang 
pagkaakunal sa kanila ay naging 
pa IpEpkasUTNO ng sanlibutan, 
ano pakaya ang pagtanggap sa 
kanila, kundi buhay mula sa mga 
patay 
16 Sapagka't kung ang unang- 
bunga ay maging banal, ang 
tumpok ay banal din: at kung 
ang ugat ay maging banal, ay 
ayon din ang mga sanga. 

7 At kung ang ilan sa mga sanga 
ay mabali, at ikaw, bilang isang 
ligaw na punong olibo, ay 
idinugtong na kasama nila, at 
kasama nilang n ahagi sa 
ugat at katabaan ng punong olibo: 
18 Huwag kang TAG mayabang 
laban samga sanga. Nguni't kun 
ikaw ay magmayabang, ay hindi 
ikaw ang nagdadala sa ugat, 
kundi ang ugat sa iyo. 

19 Sasabihin mo kung gayon, 
Ang mga sanga ay nabali, upang 
ako nawa ay maidugtong. I 
20 Mabuti, dahil sa di- 
pananampalataya ay nabali sila, 
at ikaw ay tumatayo sa 
amamagitan ng pananampala- 
aya. Huwag maging mapag- 
mataas, kundi matakot: 


ROMA 12 


21 Sapagka't kung hindi 
pinatawad ng Diyos ang likas na 
mga sanga, mag-ingat na baka 
ikaw ay hindi rin niya patawarin. 
22 Masdan samakatuwid ang 
kabutihan at, aniEpinan ng 
Inet .sa kanila na bumagsak, 
ay kahigpitan, datapuwa't tungo 
sa iyo, ay kabutihan, kung ikaw 
ay magpapatuloy sa kaniyang 
kabutihan: sa ibang paraan 
ikaw rin ay mapuputol. 

23 At sila rin, kung sila ay hindi 
na mananatili pa sa di- 
pananampalataya, ay maidudug- 
tong: sapagka't makakaya ng 
Diyos na idugtong silang muli. 
24 Sapagka't kung ikaw ay 

Jinutol mula sa punong olibo na 
igaw sa kalikasan, at idinug- 
tong na salungat sa kalikasan sa 
isang mabuting punong olibo: 
gaano pa kaya kahigit ang mga 
Ito, na likas na mga sanga, ay 
maidugtong sa kanilang sariling 
punong olibo? : 

5 Sapagka't hindi ko nais, mga 
kapatid, na kayoay dapat maging 
mangmang sa mister-yong ito, 
baka kayo ay maging 
marurunong sa inyong sariling 
mga kapalaluan, na ang 
pagkabu ag sa bahagi ay 
nangyari sa Israel, hanggang ang 
kapunuan ng mga Gentil ay 
puma 

6 At kung gayon ang buong 
Israel ay AA gaya ng 
nasusulat, May lalabas mula sa 
Sion na Tagapagligtas, at ilalayo 
ang di-pagkamaka-Diyos mula 
kay Jacob: : I 
27 Sapagka't ito ang aking 
kasunduan sa kanila, kapag 
aalisin ko na ang kanilang mga 
kasalanan. 

28 Gaya ng patungkol sa 
ebanghelyo, sila ay mga kaawa 

alang-alang sa inyo: datapuwa't 
tungkol sa pagkahirang, sila ay 


68 


mga iniibig alang-alang sa mga 
ninuno. 
29 napagana ang mga kaloob at 
pagkatawag ng Diyos ay hindi 
pa sisisihan. 
0 dpapaa Lkuna paanong sayo 
sa panahong lumipas ay hindi 
nanampalataya sa Diyos, 
gayunman ngayon ay nagkamit 
ng kahabagan sa pamamagitan 
ng kanilang di-pananampala- 
aya: 
31 Maging gayon ang mgaito rin 
sa ngayon ay hindi 
nanampalataya, upang sa 
amamagitan ng inyong kaha- 
epon silarin nawa ay magkamit 
n 


ahabagan... I 
32 Sapagka't ikinulong silang 
lahat ng Diyos sa di- 


pananampalataya, upang siya 
nawa ay magkaroon ng 


kahabagan sa lahat. 
33 O ang kalaliman ng mga 
kayamanan kapuwa ng 


karunungan at kaalaman n, 
Diyos! gaanong di-masaliksi 
ang kaniyang mga paghu- 
hukom, at ang kaniyang mga 
pio ay di-malirip! 

4. Sapagka't sino ba ang 
nakaalam sa kaisipan ng 
Panginoon? o sino ba ang naging 
kaniyang tagapayo? [ 

35 O sino ba ang unang nagbigay 
sa kaniya, at 383ito. a 

mababayarang muli sa kaniya! 

36 Sapagka't mula sa kaniya, at 
sa pamamagitan niya, at sa 
kaniya, ay ang lahat ng mga 
DAGAY sa kaniya ang kaluwal- 
hatian magpakailan man. Amen. 


KAPITULO 12 
KO. samakatuwid ay 
namamanhik sa inyo, mga 
apa sa pamamagitan uginga 
kahabagan ng Diyos, na iharap 
ninyo ang inyong mga katawan 
na mga buhay na hain, banal, 


ROMA 12 


katanggap-tanggap sa Diyos, na 
ito ay inyong makatuwirang 
pagi ME KOU: I 
At huwag makiayon sa 

sanlibutang ito: kundi kayo ay 
mabago sa pamamagitan ng 
pagbabago ng inyong kaisipan, 
upang mapatunayan nawa ninyo 
kung ano yaong mabuti, at 
katanggap-tanggap, at sakdal, 
na kalooban ng Diyos. 
3 Sapagka't sinasabi ko, sa 

amamagitan ng biyayang 
ibinigay sa akin, sa bawa't tao na 
nasagitna ninyo, na huwag isipin 
ang kaniyang sarili na mas 
mataas kaysa sa kaniyang dapat 
La kundi mag-isip nang may 
kahinahunan, alin-sunod sa 
ibinahagi ng Diyos sa bawa't tao 
ng sukat ng pananampalataya. 
4 Sapagka't kung paanong tayo 
ay may maraming mga bahaging- 
katawan sa iisang katawan, at 
ang lahat ng mga bahaging- 
katawan ay walang mag-katulad 
na ministeryo: , 
5 Sa gayon tayo, bilang marami, 
ayiisang katawan kay Cristo, at 
ang bawa't isa ay mga bahagi ng 
isa't isa. 
6 Mayroong gayong mga kaloob 
na nagkakaiba alinsunod sa 
biyaya na ibinigay sa atin, kung 
panghuhula, hayaang tayo ay 
manghula alinsunod sa katapat 
ng pananampalataya, 
7 O ministeryo, hayaang tayo a 
maghintay sa ating paglilingkod: 
o siya na nagtuturo, sa pagtu- 
turo, Ka 
8 O siya na nagtatagubilin, sa 
pagtatagubilin: siyana nagbibi 
gay, bayaan niyang gawin ito ng 
may atapatan: siya na 
namumuno, na may pagsisikap, 
siya na nagpapakita ng 
kahabagan, na may kasiyahan. 
9 Hayaan ang pag-ibig ay maging 
walang pagkukunwari. Kasuk- 


69 


laman yaong masama, makisama 
roon sa mabuti. 
10 73 Maging mabait na nagma- 
mahalsaisatisanamay, pag- 
iibigan magkapatid, sa 
karangalan ay ipagpauna ang 
isa't isa, o 
11 Hindi tamad sa pagsisikap: 
mataimtim sa egpiritu, mapag- 
lingkod sa Panginoon, 
12 Nagagalak sa pag-asa, 
matiyaga sa kapighatian, 
nagpapatuloy na matatag sa 
Da n, I 

3 Nagbabahagi sa pang- 
angaalungaa ng mga santo, 
mahusay sa pagtanggap ng mga 
bisita. I 
14 Pagpalain sila na umuusig sa 
inyo: pagpalain, at huwag 
sumpain. 
15 Makigalak na kasama nila na 
nagagalak, at makiiyak na 
kasama nila na umiiyak. 
16 Maging magkakatulad ng 
pagisin tungo sa isa't isa. 

uwag isipin ang matataas na 
mga bagay, kundi makisama sa 
a taong may mabababang 
kalagayan. Huwag maging 
marurunong sa inyong sariling 
pagpa ahalaga. 

7 uwag magbayad sa 
kaninuman ng kasamaan para 
sa kasamaan. Maglaan ng mga 
bagay na tapat sa paningin ng 
lahat ng mga tao. 
18 Kung ito ay maaari, sa abot 
ng inyong makakaya, ay 
mamuhay nang mapayapa na 
kasama ng lahat ng mga tao. 
19 Mga pinaka-iibig, huwag 
ipagpi anti ang inyong mga 
sarili, kundi bagkus magbiga, 
lugar sa pa kapoat sapagka't 
nasusulat, Ang paghihiganti ay 
akin, ako ang magbaba- 
yad sinasabi ng Panginoon. 

0 Samakatuwid kung an iyong 
kaaway ay magutom, pakainin 


ROMA 13 


siya, kung siya ay mauhaw, 
bigyan siya nginumin: sapagka't 
sa 8 paggawa ng gayon ay 
magbubunton ka ng mga baga 
DE apoy sa kaniyang ulo. 

2 UAE magpadaig sa 
masama, kundi daigin ang 
masama ng mabuti. 


KAPITULO 13 
AYAAN. ang bawa't 
kaluluwa na magpasakop 

sa mas matataas na mga 


ka engyanihan. Sapagka't 
walang kapangyarihan mali- 
bang galing sa Diyos: ang mga 


kapangyarihang umiiral ay 
itinakda ng Diyos. 
2 Sinuman samakatuwid ang 
sumasalansang sa kapangyari- 
han, ay sumasalansang sa 
patakaran ng Diyos: at sila na 
sumasalansang ay tatanggap sa 
kanilang mga sarili ng 
Pa a R 
apagka't ang mga tagapa- 
muno ay hindi mea Lilo. sa 
mga mabubuting gawa, kundi sa 
mga masasama. Nais mo ba kung 
bayun na huwag matakot sa 
apangyarihan? gawin yaong 
mabuti, at ikaw ay magka- 
karoon He papun mula sa kamiya: 
4 Sapagka't siya ay ministro ng 
Diyos sa iyo para sa ikabubuti. 
Datapuwa't kung gagawin mo 
yaong masama, matakot ka, 
sapagka'thindi niya dinadala ang 
tabak sa walang-kabuluhan: 
sapagka't siya ay ministro ng 
Diyos, isan Lapapaghigann 
upang igawad ang pagkapoot sa 
kaniya na gumagawa ng 
masama. 
5 Kaya nga kayo ay nararapat 
na magpasakop, hindi lamang 
dahil sa pagkapoot, kundi rin 
alang-alang sa budhi... 
6 apagka't dahil sa 
kadahilanang ito ay nagbabayad 


70 


din kayo ng buwis: sapagka't 
sila ay mga ministro ng Diyos, na 
gumaganap nang patuloy sa 
mismong bagay na ito. 
7 Ibigay samakatuwid sa lahat 
ang kanilang mga karapatan: 
buwis sa kaniya na dapat 
buwisan, pagtangkilik sa kaniya 
na dapat tangkilikin, pa katakot 
sa kaniya na dapat katakutan, 
galang sa kaniya na dapat 
ang. 
Huwag magkautang sa 
sinuman ng anuman, kundi 
ibigin ang isa't isa: sapagka't 
siya na umiibig saiba ay natupad 
ang batas. 
9 Dahil dito, Huwag kang gagawa 
ng pangangalunya, Huwag kang 
papatay, uwag kang 
magnanakaw, Huwag kang 
sasaksi sa di-katotohanan, 
Huwag kang mag-iimbot, at kung 
mayroon pang anumang ibang 
kautusan, ito ay maikling 
napapaloob sa pananalitang ito, 
iyon bale ay, Iibigin mo ang iyong 
kapuwa gaya ng iyong sarili.” 
10 ng pag-ibig ay hindi 
umagawa ng masama sa 
aniyang kapuwa: samakatu- 
wid ang pag-ibig ay pagtutupad 
sa batas. 
11 At ito, na nalalaman ang 
panahon, na ngayon ay panahon 
na upang gumising mula sa 
pagkakatulog: sapagka't ngayon 
ka sude aligtasan ay mas 
malapit kaysa noong tayo ay 
nanampalataya. 
12 Ang gabi ay malalim na, ang 
araw. ay malapit na: 
samakatuwid ay iwaksi natin 
ang mga gawa ng kadiliman, at 
isuot natin ang baluti ng 
kaliwanagan. 
13 Hayaang tayo ay lumakad 
nang matapat, gaya ng nasa 
araw, huwag sa pagkabulagsak 
at paglalasing, huwag sa 


pa. 
iga 
8 


ROMA 14 


kabilugan at kahalayan, huwag 
sa sigalutan at pagkainggit. 

14 Kundi isuot ninyo an 
Panginoong Jesu-Cristo, a 
huwag gumawa ng paglalaan 
para sa laman, upang matupad 
ang mga pita nito. 


KAPITULO 14 
IYA na mahina 
pananampalataya AY 
tanggapin ninyo, nguni't hindi 
sa Nag OL Anp ADB mga 
pagtata 0. , 
Sapagka't ang isa ay 
nananampalataya na maaari 
niyang kainin ang lahat ng mga 
bagay: ang iba, na mahina, ay 
kumakain ng mga gulay. 
3 Huwag hayaang siya na 
kumakain ay hamakin siya na 
hindi kumakain, at huwag 
hayaang siya na hindi kumakain 
ay hatulan siya na kumakain: 
sapagka't tinang-gap siya ng 


iyos. 
4 Sino ka ba na humahatol sa 
lingkod ng ibang tao? sa 
kaniyang sariling panginoon ay 
tumatayo siya obumabagsak. Oo, 
siya ay makatatayo: sapagka't 
makakaya siyang patayuin ng 
Diyos. , 

5. Ang isang tao ay 
pinahahalagahan angisang araw 
nang higit sa iba: angisa pa a 
pinahahalagahan ang bawa't 
araw nang magkatulad. Hayaan 
a AA tao ay lubusang 
mahikayat sa kaniyang sariling 


sa 


pagiap ai 

lya na itinatangi ang araw, 
itinatangi ito sa Panginoon, at 
siyanahindi [nA AHA araw, 
sa Panginoon ay hindi niya 
itinatangi ito. Siyana kumakaim, 
ay kumakain sa Panginoon, 
sapagka't siya ay nagbibigay sa 
Diyos ng pasalamat: at siya na 
hindi kumakain, sa Panginoon 


71 


ay hindi siya kumakain, at 
nagbibigay sa Diyos ng 
asalamat. I 
Sapagka't wala sa atin ang 
nabubuhay sa kaniyang saril, 
at walang taong namamatay sa 
kaniyang sarili. 
8 Sapagka't kung tayo ay 
nabubuhay, tayo ay nabubuhay 
sa Panginoon, at kung tayo ay 
mamatay, tayo ay mamatay sa 
Panginoon: kung tayo ay 
mabuhay samakatuwid, o 
mamatay, tayo ay sa Panginoon. 
9 Sapagka't sa ganitong 
katapusan ay kapuwa namatay 
si Cristo, at bumangon, atmuling 
nabuhay, upang siya nawa ay 
maging Pagalon kapuwa ng 
mga patay at buhay... 
10 Datapuwa't bakit mo ba 
hinahatulan ang iyong kapatid? 
o bakit mo ba hinahamak ang 
iyong kapatid? sapagka't tayong 
lahat ay tatayo sa harap ng 
luklukan ng hukuman ni Cristo. 
11 Sapagka't ito ay nasusulat, 
Yamang ako ay buhay, sinasabi 
ng Panginoon, bawa't tuhod ay 
luluhod sa akin, at bawa't dila ay 
magpapahayag sa Diyos. 
12 Kaya nga ang bawa't isa sa 
atin ay IMGGHIDIGAY sulit ng 
kaniyang sarili sa Diyos. 
13 Huwag, hayaang tayo 
samakatuwid ay maghatulan pa 
sa isa't isa: kundi ihatol 1to 
bagkus, na walang sinumang 
maglagay ngisang kapapatiran 
o isang pagkakataon ng 
ikababagsak sa daan ng 
kaniyang kapatid. Ng 
14 Nalalaman ko, at natitiyak sa 
PaaNanaran ng Panginoong 
esus, na walang anumang 
marumi sa kaniyang sarili: 
datapuwa't sa kaniya na 
inahahalagahan ang anumang 
agay na maging marumi, sa 
kaniya ito ay marumi. 


ROMA 15 


15 Nguni't kung ang iyong 
kapatid ay mapighati ng 1yong 
pagsain. ay hindi ka ngayon 
umalakad nang may pag-ibig sa 
Diyos. Huwag siyang sirain sa 
iyong pagkain, na para sa kaniya 
si Cristo ay namatay. 
16 Huwag hayaan kung gayon 
ang inyong mabuti ay 
mapagsabihan ng masama: 
17 Sapagka't ang kaharian ng 
Diyos ay hindi pagkain at inumin: 
kundikatuwiran, at Kapayapaan. 
at kagalakan sa Espiritung 
188 abagk b 
apagka'tsiyana samga bagay 
na apa maglinnpkod kay Cristo 
ay katanggap-tanggap sa Diyos, 
at subok sa mga tao. 
19 Samakatuwid tayo ay hayaang 
sumunod ayon sa mga bagay na 
gumagawa para sa kapayapaan, 
at mga bagay na kung saan ang 
isa ay maaaring patibayin ang 
iba. 
20 Sapagka't ang pagkain ay 
hindi sumisira sa gawa ng Diyos. 
Ang lahat ng mga bagay ay tunay 
na dalisay, datapuwa't ito ay 
masama para sa taong iyon na 
kumakain ng may katitisuran. 
21 Ito ay mabuti na huwag 
kumain ng karne, ni uminom n. 
alak, ni anumang bagay na dahi 
dito ang iyong kapatid ay 
matisod, o magdamdam, o 
MAAEE mahina. 
22 Mayroon ka bang pananam- 
palataya? magkaroon nito sa 
iyong sarili sa harap ng Diyos. 
apalad siya na indi 
hinahatulan ang kaniyang sarili 
sa bagay na 1iyon na 
Pagpipilian niya. 

3 At siya na nag-aalinlangan ay 
hinatulan kung siya si 
kumakain, dahil siya ay hindi 
kumakain sa pananampalataya: 
sapagka't anuman ang hindi sa 
pananampalataya ay kasa-lanan. 


T2 


KAPITULO 15 
mayo kung gayon na mga 
malalakas ay nararapat 
dalhin ang mga kahinaan ngmga 
mahihina, at hindi upang 
a sa ating mga 
sarili. | 
2 Hayaan ang bawa't isa sa atin 
ay magbigay-lugod sa kaniyang 
kapuwa para sa kaniyang 
kabutihan sa ikatitibay. 
3 Sapagka't maging si Cristo ay 
hindi nagbigay-lugod sa 
kaniyang sarili, kundi, gaya ng 
Na sUsUL AL mana poe KUpUST 
nila na umalipusta sa iyo ay 
nahulog sa akin. 
4 Sapagka'tanumang mga napag 
na isinulat nang una ay isinulat 
ara sa ating ikatututo, upang 
ayo sa pamamagitan ng 
katiyagaan at kaaliwan ng mga 
kasulatan nawa ay magkaroon 
ng pag ara. I 
5 gayon ang Diyos ng 
katiyagaan at kaaliwan ay 
ipagkaloob sa inyo na maging 
magka alila ang pag-iisip sa 
isa't isa ayon kay Cristo Jesus. 
6 Upang kayo nawa na may 
AGO AISIPAN at iisang bibig ay 
luwalhatiin ang Diyos, maging 
ang Ama ng ating Panginoong 
Jesu-Cristo. Ha 
7 Kaya nga tanggapin ninyo ang 
isa't isa, kung paanong si Cristo 
rin ay tinanggap tayo sa 
kaluwalhatian ng Diyos. I 
8 Ngayon ay sinasabi ko na si 
Jesu-Cristo ay naging isang 
ministro sa pagtutuli para sa 
katotohanan ng Diyos, upang 
pagtibayin ang mga pangakong 
nawa sa mga ninuno: k 
At upang ang mga Gentil 
nawa ay luwalhatiin ang Diyos 
dahil sa kaniyang kahabagan, 
aya ng nasusulat, Sa 
adahilanang ito ay magpa- 


ROMA 15 


pahayag ako sa iyo sa gitna ng 
mga Gentil, at aawit sa iyong 
pangnlar. l I Na 

O At muli ay sinasabi niya, 
Magalak, kayong mga Gentil, 
kasama ng kaniyang bayan. 

11 At muli, Purihin ang 
Panginoon, lahat kayong mga 
Gentil, at mala siya, lahat 
kayong mga bayan. 

At muli, si Isaias ay 
nagsasabing, Magkakaroon ng 
isang ugat ni Jesse, at siya na 
tatayo upang maghari sa mga 
Gentil, sa kaniya ay magtitiwala 
"nA Naga Gentil. 
13 Ngayon ang Diyos n paa 
ay punuin kayo ng lahat ng 
kagalakan at kapayapaan sa 
pananampalataya, upang kayo 
nawa ay sumagana sa pag-asa, 


sa pamamagitan ng kapang- 
yarihan n, spiritung Ban 
14 At ako rin mismo ay 


nakatitiyak sa inyo, aking mga 
kapatid, na kayo rin ay puno n. 
kabutihan, na pinuno ng laha 
ng kaalaman, na makakaya ring 
paalalahanan ang isa't isa. 
15 Gayunman, mga kapatid, ako 
ay sumulat nang may lalong 
kapangahasan sa Tayo sa ilang 
bahagi, gaya ng Pagala ay sa 
inyo sa kaisipan, dahil sa biyaya 
na ibinigay sa akin ng Diyos, 
16 Upang ako ay dapat maging 
ministro ni Jesu-Cristo sa mga 
Konti ma. inangangasiwaan 
ang ebanghelyo ng Diyos, upan. 
ang pagaabanaoanamga Goat 
nawa ay maging katanggap- 
tanggap, na pinapaging-banal sa 
a ng Espiritung 
anal. 
17 Mayroon samakatuwid akong 
anumang maaaring ipagmapuri 
sa pamamagitan ni Jesu-Cristo 
sa mga bagay na iyon na 
patungkol sa Diyos. Na 
18 apagka't ako ay hindi 


73 


mangangahas magsalita ng 
anuman sa mga bagay na iyon 
na hindi nagawa ni Cristo sa 
pamamagitan ko, upang ga-wing 
masunurin ang mga Gentil, sa 
pamamagitan ng salita at gawa, 
19 Sa pamamagitan ng maka- 
angyarihang mga tanda at mga 
ababalaghan, sa pama-magitan 
ng kapang-yarihan ng Espiritu 
ng Diyos, upang mula sa 
Jerusalem, at sa palibot sa Ilirico 
ay lubusan kong naipangaral 
ang ebang-helyo ni Cristo. 
20 Oo, kaya ako ay a a 
na ipangaral ang ebanghelyo, 
hindi kung saan si Cristo ay 
nabanggit na, baka ako ay 
TARBLNO saibabaw ng pundasyon 
ng ibang tao: 
21 Kundi gaya ng nasusulat, Sa 
kanila na siya ay hindi pinag- 
uusapan, sila ay makakakita: at 
sila na hindi nakarinig ay 
makauunawa. 
22 Na dahil din dito ay lubha 
akongnahaadlangan sa pag-punta 
sa inyo. 
23 Datapuwa't ngayong wala ng 
lugar sa mga bahaging ito, at 
mayroong malaking pagnanais 
samaraming mgataongito upang 
Pa sa inyo, 

4 Kung kailan man ako matuloy 

sa aking paglalakbay sa Espana, 
ako ay pupunta sainyo: papagca'l 
ako ay nagtitiwalang makita 
kayo sa aking paglalakbay, at 
upang masamahan sa aking daan 
patungo roon sa pamamagitan 
ninyo, kung ako muna ay mapuno 
nang kaunti nginyong pagsama. 
25 Nguni't ngayon ay pupunta 
ako sa Jerusalem upang 
maglingkod sa mga santo. 
26 Sapagka't ito Ki nagbigay- 
lugod sa kanila sa Macedonia at 
KAYO na gumawa ng isang 
abuloy parasa mahihirapna mga 
santo na nasa Jerusalem. 


ROMA 16 


27 Ito ay nagbigay-lugod sa 
kanilang totoo, at ang kanilang 
mga may-pagkakautang ay sila. 
Sapagka't kung ang mga Gentil 
ay nagawang mga kabahagi ng 
kanilang espirituwal na mga 
bagay, ang kanilang tungkulin 
ay upang maglingkod din sa 
kanila sa makalamang mga 


LAGAY. : 

28 Samakatuwid kapag naganap 
ko na ito, at naitatak sa kanila 
ang bungang ito, ay muna ako 
sa inyo patungong Espaha. 

9 At ako ay nakatitiyak na, 
kapag ako ay nakapunta sa inyo, 
ay darating ako sa kapunuan ng 
pappapala ng ebanghelyo ni 

risto. i 
30, Ngayon ay namamanhik ako 
sainyo, mga kapatid, alang-alang 
sa Panginoong Jesu-Cristo, at 

ara sa pag-ibig ng Espiritu, na 

ayo ay mag-punyaging kasama 
ko sa inyong mga panalangin sa 
Diyos para sa akin, Ha 
31 Upang ako nawa ay mailigtas 
mula sa kanila na hindi 
nananampalataya sa Judea, at 
Upang ang aking paglilingkod na 

ng laan para sa Jerusalem 

nawa ay matanggap ng mga 
santo, 
32 Upang ako nawa ay 
mapa sa inyo ng may 
kagalakan sa pamamagitan ng 
kalooban ng Diyos, at nawa ay 
kasama ninyong mapanariwa. 
33 Ngayon ang Diyos ng 
kapayapaan ay sumainyong 
lahat. en. 


KAPITULO 16 
PG ko sa inyo 
si Febe na ating kapatid, na 
isang lingkod ng iglesya na nasa 
Cencrea: 
2 Na tanggapin ninyo siya sa 
Panginoon, gaya ng nararapat 


74 


sa mga santo, at upang tulungan 
ninyo siya sa anumang bagay na 
siya ay may pang-angailangan 
sainyo: sapagka't siya ay naging 
isang katulong ng marami, at ng 
aking sarili rin. 
3 Batiin sina Priscila at Aquila 
na aking mga katulong kay 
Cristo Jesus: I 

Na para sa aking buhay ay 
maya nila ang kanilang Haran 
mga leeg: na sa kanila ay hindi 
lamang ako nagbibigay ng 
pasalamat, kundi rin sa lahat ng 
mga igiaya ng mga Gentil. 
5 Gayon dinay batiin ang iglesya 
nanasa kanilang bahay. Pugayan 
ang aking pinaka-iibig na si 
Epeneto, na siya ang mga unang 
bunga ng Acaya kay Cristo. 
6 Batiin si Maria, na nagkaloob 
ng labis na pagpapagal sa amin. 

Pugayan sina Andronico at 
Junia, na aking mga kamag- 
anak, at aking mga kapuwa- 
bilanggo, na mga kilala sa gitna 
ng mg apostol, na sila rin ay na 
kay Cristo nang nauna kaysa sa 
akin. 
8 Batiin si Ampliato na aking 
iniibig sa Panginoon. 
9 Pugayan si Urbano, na aming 
katulong kay Cristo, at si 
Estaquis na aking iniibig. 
10 Pugayan si Apeles na subok 
na kay Cristo. Pugayan sila na 
nasa sambahayan ni Aristobulo. 
11 Pugayan si Herodion na aking 
kamag-anak. Batiin sila na 
maging sa sambahayan ni 
Narciso, namganasa Panginoon. 
12 Pugayan sina Trifena at 
Trifosa, na nagpapagal sa 
Panginoon. Pugayan ang iniibig 
na si Persida, na nagpagal nang 
labis sa Panginoon. ni 
13 Pugayan si Rufo na pinili sa 
an at ang kaniyang ina 
at akin. 
14 Pugayan sina Asincrito, 


ROMA 16 


Flegonte, Hermas, Patrobas, 
Hermes, at ang mga kapatid na 
kasama nila. I 
15 Pugayan sina Filologo, at Julia 
Nereo, at ang kaniyang ka atid 
na babae, at si Olimpas, at ang 
lahat ng mga santo na kasama 
nila. 
16 Pugayan ang isa't-isa ng 
isang banal na halik. Ang mga 
iglesya ni Cristo ay nagpupugay 
sa inyo. 
17 Noayoh ay namamanhik ako 
sainyo, mga kapatid, na tandaan 
sila na nagdudulot ng mga 
pa MA LANANA-HA BANI at mga 

atitisuran na salungat sa 
doktrina na inyong natutuhan, 
Jia baa ra H 

apagka't sila na mga gayon 

ay pad a eliaokd sa atin, 
Panginoong Jesu-Cristo, kundi 
sa kanilang sariling tiyan, at sa 
pamaimapilan. ng mga mabu- 

uting salita. at mga 
Ka talumpati ay 
nililinlang ang mga puso ng mga 
walan. malay I 
19 apagka't ang inyong 
pagtalima ay nakaratingsa lahat 
ng mga tao. Ako ay natutuwa 
samakatuwid sa inyon 
kapakanan: datapuwa" 
gayunman ay nais kong kayo ay 
maging ManUnong oon sa 
mabuti, at walang-malay 
pataaa sa masama. 

0 At ang Diyos ng Kapayapaaa 
ay dudurugin si Satanasssa ilalim 
ng inyong mga paa sa madaling 


75 


panahon. Ang biyaya ng ating 
anginoong Jesu-Cristo ay 
sumainyo. en. I 
21 Sina Timoteo na aking 
kapuwa-manggagawa, at Lucio, 
at Jason, at Sosipatro, na aking 
mga kamag-anak, ay nagpu- 
puga sa inyo. 

2 Akong si Tercio, na sumulat 
ng sulat na ito, ay nagpupugay 
sa inyo sa PUHAGGOL. 

23 Si Gayo na aking tinutuluyan, 
at ng buong, iglesya, ay 
nagpupugay sa inyo. Si Erasto 
na tagapa-mahala ng lungsod ay 
NAGPUPULAY sainyo, at si Cuarto 
na 1sang kapatid. I 
24 Ang biyaya ng, ating 
Panginoong Jesu-Cristo ay 
sumainyong lahat. Amen. 
Ngayon sa kaniya na may 
kapangyarihan upang pata-tagin 
kayo alinsunod sa akin 
ebanghelyo, at ang pang-angara 
kay Jesu-Cristo, alinsunod sa 
kapa-hayagan ng misteryo, na 
inilihim mula nang magsimula 
ang sanli-butan, I 
26 Datapuwa't ngayon ay naging 
hayag, at sa pamamagitan ng 
mga kasulatan ng mga propeta, 
alinsunod sa kautusan ng 
walang-han gang Diyos, ay 
ipinakilala sa lahatng mga bansa 


para sa pagtalima sa 
pananampalataya: Nai 
7 Sa Diyos na kaisa-isang 


marunong, ang kaluwalhatian sa 
pamamagitan ni Jesu-Cristo 
magpakailan man. en. 


Limang Mga Bagay Na Nais Ng 
Diyos Na Iyong Malaman: 


UNA: Ikaw Ay Kailangang Maligtas. 

“Sapagka't ang lahat ay nagkasala, at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng 
Diyos.” Roma 3:23 

“....Maliban na ang isang tao ay maipanganak na muli, ay hindi niya 
makikita ang kaharian ng Diyos.” Juan 3:3 


IKALAWA: Hindi Mo Maliligtas Ang Iyong Sarili. 
“Hindi sa pamamagitan ng mga gawa ng katuwiran na ating nagawa, 
kundi ayon sa kaniyang kahabagan ay iniligtas niya tayo.” Tito 3:5 


IKATLO: Si Jesus Ay Naglaan Para Sa Iyong Kaligtasan. 

“Na (si Jesus) sa kaniyang sarili mismo ay dinala ang ating mga 
kasalanan sa kaniyang sariling katawan sa ibabaw ng pungon-kahoy, upang tayo, 
bilang patay sa mga kasalanan, ay dapat mabuhay sa katuwiran: sa pamamagitan 
ng kaniyang mga sugat kayo ay dumaling.” I Pedro 2:24 

"Sapagka't gayon inibig ng Diyos ang sanlibutan, na ipinagkaloob niya 
ang kaniyang bugtong na isinilang na Anak, upang ang sinumang sumampalataya 
sa kaniya ay hindi dapat mapahamak, kundi magkaroon ng walang-hanggang 
buhay." Juan 3:16 


IKAAPAT: Iyong Dapat Tanggapin Si Jesus Lamang Para sa Kaligtasan. 

“....Sumampalataya sa Panginoong Jesu-Cristo, at ikaw ay maliligtas.” 
Mga Gawa 16:31 

“Datapawa't gaya ng marami na tumanggap sa kaniya, sa kanila ay 
ibinigay niya ang kapangyarihan upang maging mga lalaking anak ng Diyos, 
samakatuwid sa kanila na nananampalataya sa kaniyang pangalan.” Juan 1:12 

"Na kung ipahahayag mo sa iyong bibig ang Panginoong Jesus, at 
mananampalataya sa iyong puso na binuhay siya ng Diyos mula sa mga patay, 
ikaw ay maliligtas." Mga Taga-Roma 10:9 


IKALIMA: Ngayon Na Ang Panahon Upang Tanggapin Si Jesu-Cristo Bilang 
Iyong Kaisa-isang Tagapagligtas. 

“Masdan, ngayon ay ang katanggap-tang gap na panahon, masdan, ngayon 
ay ang araw ng kaligtasan.” II Mga Taga-Corinto 6:2 

“Gaya ng sinasabi ng Esiritung Banal, Ngayon kung maririnig ninyo ang 
kaniyang tinig, Huwag patigasin ang inyong mga puso...” Mga Hebreo 3:7-8 


Limang Mga Bagay Na Nais Ng Diyos 
Na Iyong Gawin Pagkatapos 
Mong Maligtas: 


1. Nais ng Diyos na ikaw ay maautismuhan sa isang iglesya 
lokal na sumasampalataya sa Bibliya. Mga Gawa 2:41 


2. Basahin ang Banal na Bibliya at manalangin kay Jesu-Cristo 
araw-araw. Juan 15:7 


3. Ipabatid sa ibang mga tao ang tungkol sa kung ano ang 
nagawa ni Jesu-Cristo para saiyo. Mateo 10:32 


4. Sa bawa't panahong ikaw ay magkasala ay hilingin sa 
Panginoong Jesus na patawarin ka sa lalong madaling panahon. 
I Juan 1:9. 


5. Sumapi sa isang mabuting iglesya na sumasampalataya sa 
Bibliya at nag-aakay ng kaluluwa, at tumalima sa Banal na mga 
Kasulatan sa halip na sa relihiyon o tradisyon. 


ANG EBANGHELYO 
NI JUAN 
AT ANG SULAT 
NI PABLO 


SA MGA TAGA-ROMA 


Philippine Copyright 1995 
January 2006 / 4th Edition 


Precious Seed Ministries, Inc. 


Isang Minarkahang Edisyon-- Tingnan ang Pahina 6 


This Tagalog translation of the Holy Scriptures is the work of Baptist 
missionaries and national pastors. It is taken from the Textus Receptus 
manuscripts using the King James Bible 1611 as a proof text from one 
language to another. This translation work is the first in providing the 
pure Word of God for the Filipino people (Psalm 12:6) in obedience to 
the Lord's command (Romans 16:26). 


These Scriptures are NOT TO BE SOLD by anyone, for any reason, at 
any price. To be distributed FREE by those who receive them. Neither 
individuals nor book stores have any right to sell these books. For 
additional copies please write: 


PRECIOUS SEED MINISTRIES, INC. 
P.O. Box 359 
Alabang Town Center 
Muntinlupa, MM 1799 


